HANES 
PLWYF TREFDRAETH 


GAN 


Y PARCH. O. HUGHES (TYSWYN), 


ABERFFRAW. 


*_aangoct: 
ARGRAPHWYD GAN JARVIS & FOSTER, LORNE HOUSE. 


AY Y DARLLENYDD. 


Barnwyd y traethawd hwn yn oreu mewn Eisteddfod a 
gynaliwyd yn Ysgol Wladwriaethol Trefdraeth, Môn, Mehefin 
5ed, 1903, ond têg yw mynegi nad yw y cyfansoddiad yn 
awr yn hollol fel yr anfonwyd ef i'r gystadleuaeth. Yr wyf 
o dan rwymau i gydnabod caredigrwydd y personau can- 
lynol am eu cynorthwy i gasglu defnyddiau at y gwaith: 
Y Parch. Thomas Williams, Ficer, Connah's Quay, mab y 
diweddar Dr. Williams, Rheithior Trefdraeth; y Parch. 
H. Davies Owen, Rheithior Penymynydd, mab y diweddar 
Dr. Owen, Rheithior Trefdraeth ; Captain Evans, Henblas ; 
Mr. John Griffith, Bryndinas, Bangor; Alltud Eifion, Tre- 
madog; yn nghyda'm hanwyl dad, William Hughes, 
Galltysw, Bethel. Buasai yn dda genyf allu ysgrifenu gwell 
hanes o'r hen blwyf anwyl hwn, oblegid yr wyf wedi fy 
nghysylltu mewn modd neillduol âg ef. Yma y dechreuais 
bobpeth pwysig fy mywyd. Tra yma cefais fy nghonffirmio; 
yma y derbyniwyd fi i gymmundeb yr Eglwys; yma bu'm 
yn athraw yr Ysgol Sul gyntaf; yma dechreuais gadw cyfar- 
fodydd plant; yma y priodais; yma dechreuais bregethu ; 
yma y cleddais yr aelod cyntaf a fu farw o'm teulu ; ac yma y 
dymunwn innau gael fy nghladdu. Nid rhyfedd fy mod yn 
hoffi bod yn hanesydd y plwyf. Derbynied y darllenydd ef 
yn garedig, gan edrych dros ei feiau heb eu cyfrif. 


Yr eiddoch yn bur, 
YR AWDWR. 


CYNWYSIAD. 


PENNOD I. 


RHAGARWEINIAD.—Pa bryd y daeth Trefdraeth yn blwyf; 
St. Beuno ; Pa fodd y daeth St. Beuno i Drefdraeth. 
I-IO. 


PENNOD II. 


EGLWYS GYNTAF TREFDRAETH.—Maintioli; Poblogaeth 
mewn gwahanol gyfnodau; Y Fynwent; Yr Eglwys 
bresenol; Arysgrifau yn yr Eglwys; Cof-lyfrau yr 
Eglwys; Y Rheithiordy ; Capel Cenhadol Malltraeth : 
Gwerth y fywoliaeth ; Cyflwr Crefyddol y plwyf yn 1776. 

11-23. 


PENNOD HI. 


RHESTR O REITHIORIAID Y PLWYF am dros 350 o flynydd- 
oedd; Sylwadau Bywgraphyddol ar y rhai hynotaf o 
honynt: Yr Esgob Henry Rowlands, Henry Parry, 
Yr Esgob Bayly, Yr Esgob Griffith Williams, Ossory, 
Yr Esgob Robert Morgan, Owen Hughes, Hugh 
Hughes, y Canghellydd Robert Lewis, John Kyffin, 
Dr. Williams, Dr. Owen, y Deon Pryce; Rhestr o 
Guradiaid y plwyf o'r flwyddyn 1664; Dynion o'r plwyf 
a godwyd i'r Offeiriadaeth; Rhestr o Ddarllenwyr 
Lleygol y plwyf. â s : 5 : 24-41. 


Vi. CYNWYSIAD. 


PENNOD IV. 


ELUSENAU Y PLwyF.—Y dull boreuol; Yr Eglwys yn 
gofalu am y tylodion; Maen Elusen Trefdraeth ; 
Elusenau John Pugh Gwilym a Robert Roberts ; Elusen 
Ellen Griffiths; Elusen Griffith Williams; Elusen 
Thomas Parry ; Elusen Cathrine Evans ; Elusen Owen 
Williams; Elusen Owen Jones; Elusen Richard Williams, 
Treddafydd; Rhoddion eraill i'r plwyf. . 42-50. 


PENNOD V. 


ADDYSG ELFENOL YN Y PLWYF.—Yr Ysgol Elfenol gyntaf; 
Cyflwr yr Ysgol yn 1847 ; Adroddiad yr Arholwr yr un 
flwyddyn; Ailadeiladu a helaethu yr Ysgol yn 1859 ; 
Rhestr o'r Ysgolfeistriaid, a nodiadau arnynt; Ysgol 
Babanod Malltraeth; Prynu y Tir ac Adeiladu; Hanes 
yr Ysgol o hyny hyd yn awr; Ei Chyflwr presenol. 
Diweddglo. ì : : ; & i 51-50. 


PENNOD VI. 


HANES MORFA MALLTRAETH,—Y Morfa yn perthyn i 
wahanol blwyfi; Lleoedd i'w groesi yn yr hen amser ; 
Y “Maen Du,” Llwybr y Tywysogion; Y “Ladi 
Wen;” Penderfynu sychu'r Morfa; Deddf Seneddol 
1788; Deddf Seneddol 1790; Yr ymdrech yn 
fethiant; Ailddechreu'r gwaith ; Deddf Seneddol 1811; 
Y gwaith; Costau'r anturiaeth ; Rhostio Eidion i wneyd 
gwledd ar ei orpheniad; Tabl o'r Tiroedd a enillwyd, 
gyda'u gwerth trethianol i'r holl blwyfi ; Tiroedd a well- 
hawyd ; Deddf Rheoleiddiad a Chadwraeth y Gwaith, 
1859; Y Dirprwywyr a'r Ddyled. ì Ŵ 60-65. 


CYNWYSIAD. vii. 


PENNOD VII. 


YMNEILLDUAETH YN Y PLWYF.—Sylwadau Rhagarweiniol; 
Pregethu yn Glantraeth; Pregethu yn Treddafydd; 
Adeiladu Capel Bethel; Cyflwr yr Achos yn 1847; 
Ystadegau 1903; Rhestr o'r Blaenoriaid; Rhestr o'r 
Pregethwyr; Capel Sardis; Awdwr “ Methodistiaeth 
Mon” yn cyfeiliorni; Adeiladu Capel newydd; Yr 
Ystadegau diweddaraf; Capel y Wesleyaid, Ty Mawr; 
Yr Hynaf o'r holl Gapelydd; Codi Pregethwyr; Ad- 
gyweirio yr Hen Gapel; Y Bedyddwyr a'r Annibynwyr. 

66-76. 
PENNOD VIII. 


GwYL-AB-SANT TREFDRAETH; Lleoedd Hynod y Plwyf; 
Trefeilir ; Meilir ; Einion a'i Wraig a'i Grwth ; Disgyn- 
yddion y Teulu ; Cae'r Bath; Cadmarth ; Llyn Coron 
a'i Draddodiad; Gweithydd Glo Morfa Malltraeth ; 
Cyfnewidiadau a Gwelliantau—mewn gwisgoedd, 
gwaith a chyflogau ; Llythyrau ; Addysg; Addoldai. 

77-88. 


HANES PLWYF TREFDRAETH. 


PENNOD I. 


RHAGARWEINIAD. 


M; ysgrifenu hanes ambell i blwyf yn llawer haws 
nag ysgrifenu hanes plwyf arall; mewn cysylltiad â 
rhai ardaloedd ceir fod digwyddiadau gwladol mawrion wedi 
cymeryd lle, a'r rhai hyny wedi eu croniclo yn ofalus; bryd 
arall, mae rhyfeloedd y wlad wedi argraffu eu hanes ar ddaear 
llawer plwyf—wedi gadael olion mewn hen wersylloedd, 
amddiffynfeydd, beddau, a hen neuaddau neu balasau 
enwog ; ac mewn ambell i le mae enwau yr hen enwogion 
wedi eu cadw yn enwau y tai, y pentrefydd, y maesydd, yr 
afonydd, a'r bryniau. Ond wrth chwilio am hanes plwyf 
Trefdraeth gorfodir ni i deimlo mai prinion iawn yw y 
defnyddiau hyn i'n cynorthwyo i ysgrifenu hanes y Plwyf. 
Nid ymddengys fod Trefdraeth wedi chwareu rhan bwysig 
yn hanes y wlad ar unrhyw adeg; ni chawn yma olion y 
Derwyddon a'u crefydd o gwbl, nag olion Rhufeinig o fath 
yn y byd, na dim ond un llecyn i'n hadgofio am ryfeloedd 
yr hen Gymry â'r Gwyddelod ; a'r un llecyn drachefn, sef 
Trefeilir, sydd yn cysylltu y plwyf âg oes ac ymdrechion 
yr hen Dywysogion Cymreig mewn oesoedd diweddarach. 
Dichon fod gan ei safiad daearyddol rhywbeth i'w wneyd â 
hyn. Er fod un gornel i'r plwyf yn cyraedd i lan y môr, eto 
nid yw y lan hono yn gyfryw ag y gellid cael porthladd, na 


2 HANES PLWYF 


glanio un llong yno yn ddiogel, ac oherwydd hyny mid ydyw 
wedi dod 1 gysylliad a digwyddiadau morwrol y wlad mewn 
unrhyw fodd; nis gallai gelyn na chyfaill lanio o'r môr yn 
Trefdraeth, na diangc ymaith i'r môr oddiyno ; mae porth- 
laddoedd a lleoedd cyfleus i lanio wedi enwogi llawer plwyf, 
ond mae Trefdraeth yn hollol amddifad o hyn. Peth arall 
yn codi oddiwrth ei safle ddaearyddol yw y ffaith nad ydyw 
yn digwydd bod ar lwybr teithiol digwyddiadau yr hen oesoedd 
Er engraifft, nid oedd ar lwybr y Gwydde/od a fu unwaith yn 
anrheithio Môn. Gwir iddynt ddyfod i'r plwyf nesaf, sef 
Cerrigceinwen, ond ni halogasant lwybrau Trefdraeth ; nid 
oedd chwaith yn digwydd bod ar lwybr y Rhufeiniaid pan 
oeddynt hwy yn llywodraethu, ac yn ymladd yn ein gwlad ; 
a phrin y gellid tybio fod yr hen Dywysogion Cymreig yn 
defnyddio y plwyf yn llwybr traed ond anaml; arferai 
Tywysogion Gwynedd deithio o'r Wyddfa dros Abermenai a 
thrwy Niwbwrch i Aberffraw, ond nis gallwn weled iddynt 
gysegru Trefdraeth â'u cedyrn draed, oddigerth cornel 
fechan iawn. 

Dichon, hefyd, fod gan arwynebedd y plwyf rywbeth iw 
wneyd â'r mater dan sylw. Nid ymddengys fod yma leoedd 
manteisiol iawn i amddiffyn byddin mewn brwydr, yn ol 
trefn yr hen Gymry o frwydro; cydmarol brinion yw y 
bryniau, a'r nentydd, a'r afonydd, ac oblegid hyn nid ym- 
ddengys i unrhyw fyddin gymeryd ei safle yma, na diangc 
yma am noddfa. 

Dyma, yn ddiau, y prif resymau am absenoldeb olion a 
chysylltiadau hanesyddol yn y plwyf. Er hyn oll mae i 
Trefdraeth ei hynafiaethau ; nid yw y plwyf yn ieuengach 
na phlwyfi eraill am na sonir fawr am dono yn nghofnodion 


TREFDRAETH. 3 


hanesyddol y wlad ; dichon nad ydyw hyny yn golled o 
gwbl iddo, ond yr hyn a ddywedwn yw, ei fod yn golled ac 
yn anhawsder i ysgrifenydd hanes y plwyf ; nid yw hanesiaeth 
y wlad yn taflu cymaint o oleuni ag a ddymunem ar yr hanes 
lleol; dyna ein prif gwyn wrth ymgymeryd âg ysgrifenu ei 
hanes. 

Er hyny nid yw Trefdraeth heb ei hanes. Os plwyf 
gwledig, neillduedig ydyw, eto mae iddo hanes a fydd yn 
sicr o fod yn ddyddorol ac adeiladol i'w drigolion. Ac wedi 
hyn o gwyn a rheswm, ceisiwn atteb y cwestiwn dyrys :— 


PA BRYD Y DAETH TREFDRAETH YN BLWYF? 


“Yn yr hen amser gynt rhennid siroedd Cymru yn 
gantrefi a chymydau. Deg tref a deugain oedd i bob 
cwmwd, a chyfansoddai dau gwmwd un cantref. Nid ydym 
i gymeryd tref yr hen Gymry fel enw cyfystyr a thref yr oes 
hon. Mae yn debyg nad oedd tref gynt ond etifeddiaeth. 
Yn y Beibl mae etifeddiaeth yn myned dan yr enw tref- 
tadaeth. Cynwysai tref, yn ol yr hen gyfrif, bum gafael, neu 
256 erw. Felly gellir casglu nad oedd tref Gymreig yn ddim 
amgen na threftadaeth neu etifeddiaeth fechan yn perthyn 
i un teulu.” Yr oedd cant o'r trefi hyn yn gwneyd y rhan- 
barth a adwaenir wrth yr enw cantref. Gynt yr oedd Sir 
Fôn wedi ei rhanu yn dair cantref, cantref Rhos Fair, sef 
Niwbwrch, cantref Cemaes, a chantref Aberffraw. 

Yn awr, â chantref Aberffraw y mae a fynom ni yn 
bresenol ; yr oedd hon yn cynwys dau gwmwd, sef Llifon a 
Malltraeth. Mae y rhaniadau hyn yn aros hyd heddyw yn 
yr ystyr Eglwysig, ac mae enwau yr hen gymydau, erbyn 
heddyw, yn enwau ar y chwe' deoniaeth wladol sydd yn 


4 HANES PLWYF 


Môn, sef Llifon, Talybolion, Twrcelyn, Tyndaethwy, Menai, 
a Malltraeth. Yn yr hen amser yr oedd Trefdraeth yn 


nghwmwd Malltraeth ; ac yn yr ystyr Eglwysig adwaenir | 


Trefdraeth heddyw fel plwyf yn Neoniaeth wladol Mall- 


traeth. Ond nid oedd y wlad wedi ei rhanu yn blwyfi bob \ 


amser, ac nis gellir nodi unrhyw amser penodol pan y 
dosranwyd hi felly. Cofier mai nid gwaith y llywodraeth 
wladol ydoedd ffurfio plwyfi. Rhanbarth Æglwysíg hollol 
ydyw plwyf ; wedi ei wneyd yn y canrifoedd boreuaf ; ac nid 
gwaith a wnaed mewn ychydig amser, ond gwaith a fu yn 
graddol ddadblygu am rai canrifoedd. Mae gwahanol 
farnau yn nghylch pa ganrifoedd a welodd ein plwyfi yn cael 
eu trefnu. Cyn sefydlu y drefn blwyfol nid oedd y trigolion 
yn rhwym i roddi degwm at gynal Eglwys neillduol fel yn awr, 
yr oeddynt at eu rhyddid i'w roddi at unrhyw Eglwys a 
ddymunent, ond yr oeddynt yn rhwym i'w roddi i rhyw. un.* 
Ond wedi trefnu y plwyfi, daeth rhwymau i dalu y degwm at 
gynal yr Offeiriad yn y plwyf hwnw. 

Dywed Camden, i Loegr gael ei rhanu yn blwyfi gan yr 
Archesgob Honarius, tua'r flwyddyn 630. Ar y llaw arall, 
dywed Sir Henry Hobart, fod plwyfi wedi eu trefnu gan 
Gyngor Lateran, yr hwn a gynhaliwyd yn y flwyddyn 1179. 
Ceisia eraill ddangos fod y gwirionedd yn gorwedd yn 
rhywle rhwng y ddau amser yna. Dywed yr hanesydd 
Selden fod y clerigwyr, yn mhell ar ol yr amser a nodir gan 
Camden, yn byw gyda'u gilydd, heb unrhyw raniadau 
plwyfol. Beth sydd yn peri y gwahanol farnau hyn? Y ffaith 
na sefydlwyd pob plwyf yr un amser. Dyma fel y dywed 
hanesydd diweddar (Prof. J. E. Lloyd, “ History of Wales,” 

* Church Dictionary, p 427. 


< 


TREFDRAETH. 5 


p. 380):—“Fel hyn y gwelodd y bumed a'r chweched 
ganrif Gymru wedi ei chyflawn orchuddio â rhwydwaith o 
drefniadau Eglwysig, sef Llanau, neu Eglwysi plwyfol, 
Bangorau neu encilfanau crefyddol, ac ysgolion, &c., ac 
yn cynwys chwech neu saith o Esgobaethau.” Yn ei 
sylwadau ar y 5ed, 6ed, a'r 7fed ganrif yn Hanes Esgobaeth 
Tyddewi, dywed Canon Bevan fel y canlyn :—“ Sefydlwyd 
rhifedi mawr o'n Heglwysi plwyfol yn y cyfnod hwn. .... 
Dyma wir gyfnod y seintiau, enwau lluaws o'r rhai a gedwir 
mewn goffadwriaeth gan Eglwysydd ag y dywedir iddynt eu 
cyfodi.” 

Credwn nad ydym yn mhell o'n lle pan y dywedwn fod 
mwyafrif mawr plwyfi Cymru wedi eu ffurfio rhwyng y 5ed 
a'r 8fed ganrif; ac y mae genym brawfion digonol mai yn y 
cyfnod yna y gwnaed Trefdraeth yn blwyf. 

Fel y cynyddai teuluoedd Cristionogol y wlad, ymledai 
darpariadau crefyddol ar eu cyfer. Yr oedd canolfanau 
crefyddol wedi eu sefydlu yn y wlad cyn hyn, megis Bangor, 
er engraifft ; oddiyno anfonid cenhadon, a sefydlid mân 
ganghenau yma ac acw ; nis gellir heddyw, ar ol cynifer o 
ganrifoedd, roddi manylion hanes am sefydliad y Llanau 
hyn ; tyfiant bywyd crefyddol ydynt. Yn gyntaf nid oeddynt 
ond /ecyn penodol dan gysgod neuadd rhyw deulu crefyddol 
i dderbyn y cenhadon. Yna cyfodid Eglwys, sef adeilad i 
godi allor i Dduw. f Byddai y rhan fwyaf o'r Eglwysi yn 
cael eu hadeiladu gan arglwyddi maenoriaeth er mwyn eu 
tenantiaid. Dyna sydd yn cyfrif am wahanol faintioli a 
ffurfiau anhwylus llawer o blwyf. Byddai yr Eglwys a 
gyfodid fel hyn, ar gyfer y faenoriaeth, a deuai y faenoriaeth 

| t Iolo MSS. p. 148. 


6 HANES PLWYF 


yn blwyf, gyda darpariaeth ar gyfer yr Offeiriad. A dyma'r 
modd y ffurfiwyd plwyf Trefdraeth. Hyn roddes iddo ei 
faintioli, ei ffurf, a'i derfynau presenol. Yr oedd yr holl 
ranbarth hwn a elwir wrth yr enw plwyf Trefdraeth yn un 
etifeddiaeth pan adeiladwyd yr Eglwys gyntaf yma. 

Nis gallasai yr amgylchiad hwnw fod yn ddiweddarach na 
dechreu y 7fed ganrif. Neu, a bod yn fwy manwl, dywedir i 
Eglwys y La yf gael ei hadeiladu yn y flwyddyn 616 o.c., gan 


BEUNO SANT. 


V cwestiwn nesaf sydd genym i'w olrhain yw, pwy a_beth 
oedd yr hen sant hwn a oleuodd y llusern ysprydol yn y 
plwyf. Goleuodd dân yr efengyl yma, ac er gwaethaf holl 
wyntoedd ystormus cynyrfiadau yr oesau, mae wedi dal heb 
ddiffodd drwy y cwbl, ac mae trigolion presenol Trefdraeth 
yn cyfranogi o wres tân a gyneuwyd agos i dri-chant-ar-ddeg 
o flynyddau yn ol! Ond pwy oedd y cymwynaswr crefyddol 
mawr hwn? Pwy oedd sefydlwr yr Eglwys yn Trefdraeth ? 

Dyma fel y gesyd y Parch. W. J. Rees, M.A., F.S.A., 
Rheithor Cascombe, ei achau:—“Beuno ap Bugi ap 
Gwinlliw ap Tegit ap Cadell Deyrnllwg ap Gortegyrun ap 
Gerthevyn ap Gorthgeyrun ap Rutegyrn ap Ceheuwynt ap 
Endegan ap Endegern ap Elud ap Endor ap Endolen ap 
Avallad ap Amalech ap Belim ap Anna, yr hon CH 
gefnither i Fair Forwyn, mam Crist.” $ 

Beth bynag am gywirdeb a defnyddioldeb cofrestr achyddol 
fel yr uchod, dengys yn amlwg fod y rhai a fu yn ei chwilio 
allan yn ystyried Beuno yn berson enwog iawn, a chan fod 
ei achau wedi eu holrain yn ol i deulu ein Gwaredwr, mae 
yn amlwg fod duwioldeb yn un elfen bwysig yn ei gymeriad. 


t Rees, “* Lives of the Cambro-British Saints.” 


TREFDRAETH. 7 


Mae hanesion rhyfedd ac anhygoel am St. Beuno, o'i gryd 
hyd ei fedd, ac yn wir cyn i'w gryd gael ei hoelio yn nghyd. 
Dywedir fod angel wedi rhagfynegi ei enedigaeth a mawredd 
ei fywyd, i'w dad a'i fam cyn ei genhedlu. 

Bydd cael ychydig o hanes yr hen sant enwog hwn yn 
sicr o fod yn ddyddorol i drigolion Trefdraeth, ac nis gallaf 
wneyd yn well na dodi ei hanes yn ngeiriau Eben Fardd. 
Dyma fel yr edrydd ei hanes :— 

“St. Beuno oedd sefydlydd y cyfundeb crefyddol cyntaf 
yng NGHLYNOG FAWR ; ac efe a adeiladodd Goleg, neu 
Fonachlog, yma tua'r flwyddyn 616, medd yr hanesion. 
Mab oedd St. Beuno i Hywgi ab Gwyniliw ab Glywis ab 
Tegid ab Cadell, Arglwydd Glewisig.. Yr oedd yn nai, o 
fab brawd, i St. Cadog ab Gwynlliw, neu fel y gelwir ef yn 
gyffredin, “CATTwG DDOETH.’ Yr oedd hefyd yn gefnder, o 
du ei fam, i Leudad ; yn ol rhai, cyntaf; yn ol eraill a;/ 
Abad Enlli, ac yn gefnder i Gyndeyrn, sylfaenydd Esgobaeth 
Llanelwy. Ei fam oedd PERFFEREN, merch Llewddyn 
Lwyddog, o ddinas Eiddin (Edinburgh).” 

Dywedir fod ei rieni mewn gŵth o oedran pan anwyd ef. 
Mae “ Chwedl (Zegend ) St. Beuno,” yn rhedeg fel y canlyn:— 

“Ond y gŵr penaf yn y ffydd oedd Cadfan, brenin 
Gwynedd, yr hwn a roes i Beuno lawer o dir. Ac wedi 
marw Cadfan, aeth Beuno i ymweled â Chadwallon ei fab, 
yr hwn a'i dilynodd yn mhrenhiniaeth Gwynedd. A deisyfodd 
Beuno gael y tir a addawsai Cadfan, oherwydd nad oedd 
ganddo yno le i addoli Duw, nag i breswylio ynddo ; yna y 
brenin a roddes i Beuno le yn Arfon, a elwid Gwaredog ; a 
Beuno a roddes i'r brenin deyrnwialen aur, yr hon a roddasai 
Cynan ab Brochwel iddo ef wrth farw ; a'r deyrnwialen hon 


8 HANES PLWYF 


oedd yn werth triugain muwch. Ac yno Beuno a adeiladodd 
Eglwys, ac a ddechreuodd wneyd mur o'i hamgylch. Ac ar 
ddydd gwaith, pan oedd efe yn gwneyd y mur hwn, a'i 
ddisgyblion gydag ef, wele, hwy a ganfuant wraig, a baban 
yn ei breichiau, yn erfyn ar Beuno fendithio y plentyn. 
* Aros ychydig, wraig, ebe Beuno, “nes gorphen o honom y 
gwaith hwn. A'r plentyn a wylodd, ac ni chymerai ei 
dawelu ; yna y gofynodd Beuno i'r wraig, paham yr oedd y 
plentyn yn wylo? “Sant da, attebai y wraig, “rheswm da 
paham.’ “Beth yw y rheswm hwnw?” ebe Beuno. ‘Beth, 
ond mai diameu fod y tir wyt ti yn ei feddiannu, ac yn 
adeiladu arno, yn dreftadaeth y plentyn hwn. Yna Beuno 
a erchodd i'w ddisgyblion dynu eu llaw o'r gwaith, tra y 
byddai efe yn bedyddio y plentyn, a pharotoi ohonynt ei 
gerbyd iddo. “A nyni a awn gyda'r wraig hon a'i phlentyn 
i ymweled â'r brenin, yr hwn a roddes y tir hwn i mi? Yna 
Beuno a'i ddisgyblion a gychwynasant gyda'r wraig hon a'i 
phlentyn, ac a ddaethant Gaer Sazmf (Caernarfon), lle yr 
oedd y brenin. Yna y llefarodd Beuno wrth y brenin :— 
‘ Paham y rhoddaist i mi dir gŵr arall?” “A phwy, meddai 
y brenin, “sydd ganddo hawl iddo?' Ebe Beuno wrtho 
yntau,—'y plentyn sydd ym mreichiau y wraig accw yw 
etifedd y tir ;” ac, ebai Beuno drachefn, ‘dyro i'r plentyn ei 
dir, a dyro i mi dir arall yn ei le, neu dyro i mi yn ol, yr 
anrheg a roddais i ti,—sef y deyrnwialen.” Ond y brenin 
balch a gorthrymus a attebodd, “ ni newidiaf y tir; ac am yr 
anrheg a roddaist i mi, myfi a'i rhoddais i arall? A Beuno 
a ddigiodd yn fawr, ac a ddywedodd wrth y brenin,—'mi a 
weddïaf ar Dduw na byddo gennyt di, ym mhen ychydig, 
ddim tir yn y byd ;” ac aeth Beuno ymaith ac a'i gadawodd 


TREFDRAETH. 9 


yn felltigedig. Yn awr yr oedd un GwYDDEINT, cefnder i'r 
brenin, yr hwn a ganlynodd ar ol Beuno, ac a'i goddiweddodd 
ef ar yr ochr arall i 4fon Saint, lle yr oedd Beuno yn 
eistedd ar garreg wrth lan yr afon ; ac efe a roddes i Dduw, 
a Beuno, dros ei enaid ei hun, ac enaid Cadwallon, ei 
gefnder, dreflan CELYNOG am byth, heb na mâl nac ardreth ; 
ac a wnaeth hawl da o honi. Ac yno Beuno a wnaeth lawer 
o wyrthiau, trwy gymorth Duw, y rhai ni allai dyn eu 
rhifo.” * 

Dyna yr hen hanes yn dangos pa fodd y daeth Beuno i 
ymsefydlu yn Nghlynog. Yn y dreflan hon adeiladodd 
Eglwys a Monachdy. Yr oedd y sefydliad hwn yn fath o 
athrofa i gymwyso gwŷr ieuaingc ar gyfer gweinidogaeth yr 
Eglwys. Y mae hen Eglwys Clynog yn enwog iawn hyd 
y dydd hwn, o ran ei maintioli, ei drysau, a'i ffenestri 
mawrion, gwychder yr adeiladwaith, a'i dodrefn henafol. 

Yr oedd St. Beuno yn ŵr diwyd a gweithgar, a daeth ef 
a'i sefydliad yn allu a dylanwad mawr drwy y wlad oddi- 
amgylch ; anfonai allan ei genhadon i bregethu ac i ddysgu, 
a sefydlodd amryw Eglwysi yn mhell ac agos. Dyma restr 
o Eglwysi plwyfol sydd yn dwyn ei enw, ac yn ol pob 
tebyg wedi eu sefydlu ganddo ef a'i genhadon. 

Yn Swydd Fflint—Gwenfrewi, Treffynon. 
Henffordd—Llanfeuno. 
Drefaldwyn—Aber-rhiw, neu Berriew, a'r Bettws 
Meirionydd— Llanycil a Gwyddelwern. 


Gaernarfon—Celynog Fawr, Penymorfa, 
Pistyll, Carngiwch, Pwllheli, Bottwnog. 


Fôn—Aberffraw a Trefdraeth. 
* Gwêl Cyff Beuno, Eben Fardd, p. 51. 


10 HANES PLWYF TREFDRAETH. 


PA FODD Y DAETH ST. BEUNO I DREFDRAETH? 


Dyma gwestiwn digon anhawdd ei atteb, ac hwyrach yr 
erys ei attebiad gwirioneddol am byth dan leni tywyllwch y 
gorphenol. Er hyny mae yna fwy nag un attebiad yn cynyg 
eu hunain i'n sylw fel rhai tebygol i fod yn wirionedd. 

Yn gyntaf :—Yr oedd Trefdraeth ar lwybr St. Beuno pan 
fyddai yn dod o Glynog dros Abermenai ac am Aberffraw, a 
pheth posibl a thebygol iawn iddo ddyfod i gymdeithas a 
chyfeillgarwch a rhyw uchelwr yno, ac iddo gael noddfa a 
lle i godi allor i'w Dduw o dan gronglwyd ei neuadd. 

Yn ail :—Oddiwrth hen feddfaen sydd yn mur Eglwys 
Llangadwaladr, gwelwn fod Cadvan, Tywysog Gwynedd, 
wedi ei gladdu yn Llangadwaladr, ï plwyf nesaf i Drefdraeth. 
Rhoddes Cadfan lawer o diri Beuno, at adeiladu Eglwysi 
arno, a chan fod cysylltiad mor agos rhwng Cadfan a'r ardal, 
peth digon posibl, os nad tebygol, yw iddo roddi'r tir yn 
Trefdraeth i godi Eglwys er budd trigolion y faenoriaeth 
hono. 

Ac nid yw yn beth anmhosibl mai cyfuniad o'r ddau 
syniad uchod yw y gwirionedd, sef mai wrth deithio o 
Glynog Fawr i Aberffraw, i St. Beuno ddod yn gydnabyddus â 
Chadfan, neu rai o'i deulu, ac enill eu ffafr, a chael ganddynt 
le i adeiladu Eglwys. 


t Dyma'r ysgrif sydd ar y feddfaen :—*“ Cafamanus, rex sapientisimus 
openalisimus omniunt regum,” yr hyn o'i gyfieithu yw—““ Cadfan, 
y brenin doethaf a'r cyfoethocaf o'r holl frenhinoedd.” Wyr i 
Cadfan oedd Cadwaladr Fendigaid, a adeiladodd yr Eglwys yno. 


PENNOD II. 


EGLWYS GYNTAF TREFDRAETH. 


p* adeiladwyd yr Eglwys gyntaf yma, nid oedd y 
gelfyddyd o adeiladu, y pryd hyny, ond yn ei baban: 
dod ; nid oedd adeiladau o feini a chalch yn adnabyddus 
yn y rhan hon o'r byd. Mae y gair a ddefnyddiwn yn 
awr,—adeiladu—wedi disgyn o'r cyfnod boreu hwn, pan nad 
oedd cerrig yn cael eu defnyddio; mae y gair yn dod o 
'“ad,” ac “eilio,” sef plethu yn nghyd. Defnyddir y gair 
“eilio” yn awr am blethu cân, eilio cân, hyny yw, ei rhoddi 
wrth ei gilydd; hefyd, eilio rhaff, sef plethu dwy neu 
ychwaneg o raffau yn nghyd. Yn yr amser yr adeiladwyd 
yr Eglwys yn y plwyf hwn, gwneid tai trwy blethu neu eilio 
gwiail yn nghyd, a llanw y rhwyd-dyllau â chlai, a gelwid y 
cyfanwaith yn “ad-eiliad.” Ac am Eglwys gyntaf Tref- 
draeth, nid oes amheuaeth nad Eglwys o blethwaith gwiail 
ydoedd, cyffelyb i'r rhai a welir heddyw yn nghanol-barth a 
Dwyreinbarth Affrica. Nid oes dim byd a welsom nag a 
glywsom yn profi, nac yn awgrymu fod yr Eglwys wedi bod 
mewn unrhyw ran arall o'r plwyf. Ac wrth edrych i holl 
gornelau y plwyf nis gallwn ond gweled ei bod wedi ei gosod 
ar fan gweddol gyfleus i'r holl boblogaeth. Ac mae rhyw- 
beth yn hapus a dyddorol yn y syniad fod yr Eglwyswyr 
presenol yn addoli ar yr un llecyn cysegredig ag yr addolodd 
eu tadau arno am agos i dri-chant-ar-ddeg o flynyddau. 
TERFYNAU Y PLWYF. 

Nid oes genym sail i gredu fod terfynau y plwyf hwn wedi 

eu symud er pan ffurfiwyd ef yn blwyf gyntaf. Fel y 


12 HANES PLWYF 


dywedasom o dan benawd arall, penderfynid terfynau cylch 
pob Eglwys, gan amlaf, gan derfynau etifeddiaeth adeiladydd 
yr Eglwys, neu derfynau y faenoriaeth y perthynai iddi. 
Weithiau, adeiledid Eglwys gan y taogiaid, sef y dosbarth 
isaf, y rhai oeddynt yn gaethion i'r meistriaid tir ; ac yr oedd 
cyfreithiau Hywel Dda yn eu cefnogi i wneyd hyn, drwy eu 
rhyddhau o'u caethiwed am wneyd. Dyma fel y dywed un 
o'r deddfau hyny :—“ Os gwneir Eglwys, gyda chaniatad y 
Brenin, mewn tref a gyfaneddir gan daogiaid, gyda chynal- 
iaeth i offeiriad a mynwent gyda hi, bydd trigolion y dref 
hono yn wŷr rhyddion rhag llaw.”* Yr oedd hyn yn 
symbyliad cryf i adeiladu Eglwysi. Yn yr amgylchiadau 
hyn terfynau cylch yr Eglwys hono, neu ei phlwyf, fyddai 
terfynau tref y taogiaid fyddai wedi ymuno i'w hadeiladu a'i 
gwaddoli. 

Hefyd, ymddengys fod cyfreithiau Hywel Dda yn cefnogi 
y tir-feistriaid i adeiladu Eglwysi. Os byddai Eglwys ar yr 
etifeddiaeth, ystyrid y tir yn fwy o werth ; mewn gwirionedd, 
dyblid ei werth, fel y dengys y difyniad canlynol:—“ Pan 
gymero taeog dir gan y brenin, telir i'r brenin drugain 
ceiniog am bob rhandir gan y cymerwr ; ac os bydd Eglwys 
ar dir y pentef, daw cAzve-ugain ceiniog i'r brenin oddiwrth 
yr hwn a'i cymero.” + Heblaw gofal yr hen feistri am lês 
eu gweision a hwynt eu hunain, yr oeddynt yn cael symbyliad 
nerthol i'w rhinwedd yn mwyhâd gwerth y tir trwy yr hen 
ddeddf uchod. Mae yn sicr i rhywun godi Eglwys, a 
rhoddi rhan o'i etifeddiaeth at ei chynal, a bod terfynau yr 
etifeddiaeth hono yn ffurfio terfynau y plwyf hwn heddyw. 


* Llyfr II,. pen. xxii. $ 7. t Llyfr II., pen. xl. $ 15. 


TREFDRAETH. 13 


Pa un a roddwyd hi gan Cadfan Frenin, neu rhywun arall, 
nid yw o bwys i ni yn y mater sydd dan ein sylw yma. 
MAINTIOLI Y PLWYF. 


Mae ei hyd dros 4 milldir y ffordd hwyaf, a'i led tua 23. 
Ond i fod yn fanwl, mae ei arwynebedd yn 3,135 o erwau. 
A'i gymeryd at ei gilydd, mae yn dir llafur rhagorol, a rhanau 
o hono yn deilwng o'u rhestru gyda'r tiroedd goraf yn yr 
Ynys. 


PoBLOGAETH. 


Gwneir y boblogaeth bresenol i fyny bron yn gyfan gwbl 
o amaethwyr, llafurwyr amaethyddol, a'r masnachwyr a'r 
crefftwyr angenrheidiol ar gyfer y dosbarth hwn. Wrth 
edrych yn ol canfyddwn mai 


Nifer y bobl yn 1811 oedd 497 
“ ŵ. a 192I a, Gor 
” $. me X32 a. 835 
Gwelir fod cynydd cyflym wedi cymefyd lle yn ystod yr 
ugain mlynedd uchod; gellir priodoli hyny i'r pentref a 
gyfodwyd yn Malltraeth mewn canlyniad i gau y morglawdd, 
ac, hefyd, i'r gweithydd glo yn y morfa oeddynt wedi codi yr 
adeg hon. _ Dachefn, yn 
Y flwyddyn 1881 y boblogaeth oedd 894 
ií 1891 P 804 
5 IQOI “ 692 
Lleihâd o ddau gant mewn ugain mlynedd. 
Oddiwrth yr ystadegau uchod gwelir fod Trefdraeth, fel y 
mwyafrif o blwyfi gwledig, yn y blynyddoedd diweddaf, wedi 
teimlo oddiwrth y mudiad cyffredinol sydd i'r trefydd. 


14 HANES PLWYF 


Y FYNWENT. 

Dylid crybwyll yma nad oedd yn beth arferol pan ddech- 
reuwyd adeiladu Eglwysi Cristionogol, i gladdu y meirw 
mewn llain o dir cysylltiedig â'r Eglwys. Yn hytrach, neill- 
duid rhan o dir yn gladdfa i'r meirw mewn rhanbarth ar 
wahan i'r Eglwys. Tua'r 6ed ganrif, pa fodd bynag, 
canfyddwn fod personau o cnwogrwydd yn cael eu claddu o 
amgylch yr Eglwysi. Yn Nghyngor Mentz, o.c. 813, 
rhoddwyd caniatâd i gladdu personau yz yr Eglwysi. Dech- 
reuwyd claddu o amgylch yr Eglwysi ar ol amser Gregori 
Fawr, pan wnaed cais gan y Mynachod i gladdu o amgylch 
yr Eglwysi. Ond drwy awdurdod y ọfed Ganon, a elwir 
De non sepeltendo in ecclesies, rhoddwyd terfyn ar gladdu tu 
fewn i'r Eglwysydd, oddigerth claddu Offeiriad neu rhyw 
berson sanctaidd arall. 

Nis gwyddom pa bryd y cauwyd mynwent Trefdraeth yn 
gladdfa, mae yn debyg iawn ei bod yma er yr oesoedd 
boreuaf, neu o'r hyn lleiaf, y canoloesoedd, ac fod cenhedlaeth 
ar ol cenhedlaeth o'r plwyfolion wedi eu daearu ynddi. 
Saif ar lechwedd noeth yn gwynebu codiad yr haul, ac yn 
agored i 'stormydd y Deheu ; ond mae hi wedi ei chysgodi 
yn dda erbyn hyn gan gangau ei choed ei hunan, ac yn 
edrych yn dawel a neillduedig, allan o sŵn a dadwrdd byd 
a'i bethau, yn llanerch o “hedd, perffaith hedd.” 

O ran maintioli, mesura un erw a 35 perch. Ar hyn o 
bryd nid oes golwg y bydd iddi ddyfod yn rhy lawn, gan fod 
ynddi ddigonedd o leoedd heb eu cyffwrdd. Mae ynddi 
amryw hen feddau henafol ac hanesyddol pe buasai gofod ac 
amser yn caniatau i ni roddi manylion am danynt ; dyddia 
rhai er canol yr ail-ganrif-ar-bymtheg. 


TREFDRAETH. 15 


YR EGLwys BRESENOL. 

Nid oes eisieu hanesydd i ddweyd fod adeiladwaith yr 
Eglwys bresenol yn hen; mae trwch y muriau, a'r olwg 
henafol sydd arnynt yn dweyd hyny yn groyw. Nid oes 
sicrwydd ar gael pa amser, na chan bwy yr adeiladwyd bi, ond 
cytunir yn gyffredin i gydnabod ei bod tua thrichant oed. 

O ran ei ffurf, adeilad hirgul vdyw, gyda phorth eang ar 
yr ystlys ddeheuol, a festri fechan gyferbyn a'r drws ar yr 
ochr ogleddol. Mae iddi gapel hefyd ar yr ochr ddeheuol 
yn y pen dwyreiniol. Yn y pen gorllewinol mae iddi 
glochdy syml bychan, ac ynddo un gloch. 

Ar drawst sydd yn y porth, ac yn gwynebu tuag allan, 
mae yr arysgrif ganlynol: WARD. 1793. I.H. W.G. 
Piin y gallwn gredu fod y dyddiad hwn yn golygu iddi gael 
ei hadeiladu o newydd y flwyddyn uchod. Mae yn fwy 
tebygol iddi gael ei /Zo7 o'r newydd y pryd hyny ar yr hen 
furiau, neu adgyweirio coed ei phen, oblegid mae y coed yn. 
edrych yn llawer hynach na'r flwyddyn uchod. Talfyriad 
o'r gair Wardens yn ddiameu yw y Ward. uchod, a saif 
I.H. ac W.G. am enwau y.ddau warcheidwad am y flwyddyn 
uchod. Mae ôl adgyweirio ar goed y pen, ac nid oes fawr 
o amheuaeth genyf pa wnaed hyn pan ail-dôwyd hi i gyd yn 
amser Dr. R. Williams tua'r flwyddyn 1830, neu hwyrach 
ychydig yn ddiweddarach. Pa fodd bynag, ymddengys iddi 
gael ei hail-doi gan y rheithor uchod. 

Ar gauad y Fedyddfan mae yr arysgrif ganlynol:— 
WARD. 1714. R.R. E.H. Golyga y rhai hyn lythyrenau 
cyntaf enwau y Gwarcheidwaid Eglwysig yn y flwyddyn y 
gwnaed y cauad dan sylw ; yr oedd hyn pan oedd y Parch. 
Hugh Wynn, M.A., yn rheithor yma ac yn Aberffraw, 


16 HANES PLWYF 


Gallasem dybied fod canllaw yr allor o wneuthuriad hen- 
afol iawn, yn llawer iawn hynach na'r seddau sydd o'r tu 
mewn i'r canllaw. Mae y ddarllenfa a'r pwlpud a'r holl 
seddau wedi ei gwneyd a'u gosod yn ystod rhan gyntaf 
rheithoriaeth Dr. Owen, ac adgyweiriwyd ychydig ar ranau 
eraill yr un pryd. | 

ARYSGRIFAU. 

Nid oes ond un maen tu fewn i'r Eglwys yn dwyn arysgrif 
goffadwriaethol. Llechfaen fawr ydyw wedi ei gosod yn 
ddwfn yn y mur gogleddol yn agos i'r pwlpud. Mae wedi 
ei hysgrifenu mewn hen Saesoneg, ond diweddarach na'r 
dyddiad sydd arni. Wele gyĥeithiad o honi :— 


“Yma y gorwedd corph Hugh ap Richard Lewis, 
Marian, boneddwr. Bu farw y 27 dydd o Ebrill, 1660 
oed 74. A Jane ei wraig fu farw yr 21 dydd o Awst, 
1661, oed 77. Yma y gorwedd corph Owen Williams, 
Marian, boneddwr, yr hwn a fu farw y go dydd o Fai, 
1723, oed 44.” 

Mae hen deuluoedd y Marian o genhadlaeth i genhedlaeth 
wedi bod yn ffyddlon iawn i'r Eglwys yn Trefdraeth. Yn 
mhlith y Gwarcheidwaid gwelwn enwau y teulu yn aml. Ar 
un o blatiau y cymmun mae y geiriau hyn yn gerfiedig :— 


“Rhodd James Lewis, Marian, Gwarcheidwad i 
Eglwys y Plwyf, Trefdraeth. 1751.” 
Mae y Patin yma yn arian pur, ac yn pwyso 20 owns o 
bwysau. 
Drachefn, gwelwn enw Owen Jones, Marian, yn mhlith 
elusenwyr y plwyf yn 1788. Dylasai yr elusen fod yn werth 
30/- i'r plwyf bob blwyddyn, ond y mae wedi ei cholli. 


TREFDRAETH. 17 


COF-LYFRAU YR EGLWYS. 

Mae Cof-lyfrau Trefdraeth yn ddyddorol oblegid eu hynaf- 
iaeth. Dyma y Registers hynaf yn Ynys Môn, ac yn wir 
dywedir nad oes ond un plwyf (sef Gwaenysgor) trwy holl 
Ogledd Cymru yn meddu rhai mor hen. Mae yr hynaf o 
honynt yn dechreu gyda'r flwyddyn 1550, ac wedi ei ysgrifenu 
ar femrwn cryf. Mae wedi ei ysgrifenu yn Lladin, fel yr oedd 
arferol gwneyd y pryd hyny, ac am fwy na chanrif ar ol hyny. 

Llyfr cul tua chwe’ modfedd o led, a thua 14 neu 15 mod- 
fedd o hyd, ydyw, ac wedi ei rwymo mewn papur llwyd tew, 
meddal. Wrth graphu ar y llawysgrif am fwy na'r haner can’ 
mlynedd cyntaf, canfyddwn nad oes yno gyfnewidiad ; mae yr 
un llawysgrif yn rhedeg yn mlaen dros reithioriaeth tri neu 
bedwar o reithioriaid, yr hyn a bâr i ni ddyfod i'r penderfyn- 
iad mai copy ydyw hwn a wnaed yn nechreu yr ail ganrif ar 
bymtheg o gof-lyfr oedd mewn bod yn gynt, a thueddir ni i 
awgrymu mai y Parch. Henry Parry, B.D., 1606, a wnaeth 
y gwaith hwn, rhag i'r hen gofnodion fyned ar gyfrgoll ; yr 
oedd efe yn ysgolhaig gwych, yn cymeryd dyddordeb neill- 
duol yn y Gymraeg, yn cynorthwyo llawer ar ysgolheigion 
tylodion Cymru, ac yn caru Eglwys y Cymry a chariad 
mawr,* yn nghyda phobpeth a berthynai iddi. 

Ar du mewn i hen glawr papur llwyd yr hen gof-lyfr 
uchod mae yr englyn canlynol wedi ei ysgrifenu gan rhyw 
edrychydd ieuengach na'r llyfr :— 

‘Œr ddayar yn gynar i'n ganed,—yn noeth 
I wneythyr fy nhynged 
Ac i'r ddayar glayar gled 


I'r un man y rym ni myned. 
Mehefin 20 dydd 1749.” 


*Angharad Llwyd, p. 19, 20. 


18 HANES PLWYF 


Ysgrifenwyd hwn yn ail flwyddyn yr enwog Ganghellydd 
Lewis, ond nis gwn a oedd efe yn fardd ; prin y credaf mai 
ei lawysgrif ef yw hon. 

Mewn un gornel, o dan y flwyddyn 1815, mae yr isod 
wedi ei ysgrifenu yn Gymraeg :— 


“Rhodd Plwyfolion Trefdraeth yn Môn er llesad a 
chynorthwy i deuluoedd y gwyr a laddwyd a'r trueiniaid 
a archollwyd dan lywodraeth y Penllywydd Duc 
Wellington a Tywysog Ardalydd Môn neu Marcwis 
Môn yn muddugoliaeth Waterloo ar y 13 dydd o 
Fehefin 1815: swm Z6:4: 9.” 


Gwnaed hyn pan oedd y Parch. John Kyffin yn rheithor, 
ond yr oedd y gwaith Eglwysig bron yn gwbl dan ofal y 
Parch H. Williams, Curad. Dengys hyn fod dyngarwch ac 
hunanaberth yn elfenau cryfion yn nghymeriad Eglwyswyr 
Trefdraeth yr adeg hono. 

Mae haneswyr Ymneillduol yn ceisio dangos fod Ymneill- 
duaeth wedi ysgubo pobpeth o'i blaen yn Môn ar ol 1822,a 
bron na ddywedent fod pawb wedi gadael yr Eglwysi ac 
ymuno â hwynt, ond y mae ystadegau sydd ar un o gof- 
lyfrau y plwyf hwn yn dangos pethau mewn lliw gwahanol. 


Wele rai ohonynt er engraifft :— 


Yn y flwyddyn 1817 conffirmiwyd 24 o ieuengtyd Tref- 
draeth gan yr Esgob Majendie. 


Rhwng y blynyddoedd 1830 a r847, conffirmiodd yr 
Esgob Bethel 124 perthynol i Drefdraeth. 


Mae sefyllfa pethau yn nglyn a'r cymmun yn llawn mor 
gadarn i'r un cyfeiriad :— 


TREFDRAETH. 19 


Ar y Pasg yn y flwyddyn 1828 cymmunodd 49 


” ” 1829) PA 49 
” ” 1830 ” 46 
” iy 1831 ns 46 
-“ 5 1832 5 49 


Mae hyn yn nifer dda o gymmunwyr gyda'u gilydd mewn 
plwyf gwasgaredig a theneu ei boblogaeth fel Trefdraeth, ac 
yn enwedig pan oedd Ymneillduaeth yn ngogoniant a gwres 
eu cariad cyntaf. 

Y RHEITHIORDY. 

Saif y Rheithiordy lawn filldir a haner o'r Eglwys. Mae 
wedi ei adeiladu yn nghesail craig yn gwynebu i godiad haul, 
ac afon Gwna yn llithro yn dawel a murmurol heibio, gan 
ireiddio coedydd a blodau ei ardd a'i lleithder gwrteithiol, 
tra'n rhedeg am ei “ Choron.” Mae yn dŷ eang a chyfleus, 
a'r coedydd cauadfrig yn ei amddiffyn rhag y tymhestloedd. 
Mae iddo erddi eang, breision. 

Cyn y flwyddyn 18r9 nid oedd ond tŷ gwyngalchog tra 
chyffredin, ac yn sefyll yn nes i'r afon na'r presenol. Dyna 
sydd yn cyfrif am yr enw sydd arno hyd heddyw ar dafod y 
werin, “'Siamber Wen.” Er y ceisia rhai wneyd allan mai 
gwreiddyn y gair “ Siamber Wen ” yw Siamber ar Wna, am 
ei fod ar fin yr afon hono, ond mae yr eglurhad yn rhy an- 
naturiol i fod yn wirionedd. Mae'n debyg mai nid 
Rheithiordy oedd o'r dechreuad, ac er iddo gael ei droi yn 
Rheithiordy, eto cadwyd yr hen enw ar lafar gwlad. 

Yn y flwyddyn 1819, pan oedd y Parch. John Kyffin yn 
Rheithior y plwyf, ymgymerodd ag adeiladu tŷ newydd. 

Dyma fel rhed cyfieithiad o'r cofnodiad o un o'r cof- 
lyfrau :— 


20 HANES PLWYF 


“ Gosodwyd carreg sylfaen Rheithordy newydd yn 
mhlwyf Trefdraeth, Sir Fôn, dros gostrel (o/f//e), o fewn 
yr hon yr oedd memrwn ysgrifenedig, yn 59 flwyddyn o 
deyrnasiad y Brenin George iii. 

WILLIAM HENRY MAJENDIE, D.D., Esgob Bangor. 
JOHN KyFFIN, Rheithor, 
HENRY WILLIAMS, Curad. 
ROBERT Jones, Archadeiladydd, Caernarfon. 
O. PUTLAND MEYRICK, Bodorgan, l Ysweiniaid 


H. Evans, Henblas, Cymydogaethol. 
Medi 1af, 1819. 


Ni bu John Kyffin fyw ond am rhyw bedair blynedd ar 
ol hyn; ac yn 1824 penodwyd y Parch. Harry Williams 
yma. Ni chafodd ef ond ychydig o fwyniant iechyd, a bu 
farw yn mhen dwy flynedd ; fel yr oedd allanolion y tŷ byth 
heb eu gorphen. Nid oedd y gerddi wedi eu ffurfio na'r 
coed wedi eu planu. Pan ddaeth y Parch. R. Williams yma 
yn 1826, ymgymerodd a gosod y pethau hyn oll mewn trefn, 
Efe a blanodd yr holl goed mawrion sydd yn amgylchu y 
tŷ; ac ychwanegodd ddarn at y tŷ yn y cwr gorllewinol 
iddo. 

Drachefn, daeth y Parch, H. Davies Owen yma yn 1849, 
ac ychwanegodd yntau ddarnau helaeth at y tŷ, eto yn yr un 
ochr, a gwnaeth luaws o gyfnewidiadau drwyddo nas gallwn 
roddi manylion o honynt yma. Yr oedd yr holl gost i Dr. 
Owen yn llawn £6oo, a thalodd y cwbl o'i logell ei hun, 
heb daflu dimai o gost ar y fywoliaeth. 

Ychydig a dibwys yw y cyfnewidiadau sydd wedi eu 
gwneyd ar y Rheitbiordy o hyny hyd yn awr. 


TREFDRAETH. 21 


CAPEL CENHADOL MALLTRAETH. 

Yn fuan ar ol adeiladu yr ysgoldy yn Malltraeth yn 1870, 
sefydlodd Dr. Owen, y Rheithior, wasanaethau rheolaidd yn 
Malltraeth. Penododd Ddarllenydd Lleygol i fod yno, yr 
hwn a ddeuai yno am y Sul yn unig, a buan iawn y gwelwyd 
arwyddion digamsyniol o lwyddiant ar ei ymdrechion. 
Dywedir fod lle i 8o i eistedd yn yr ystafell hon, a byddai 
bron yn llawn bob nos Sul yn y blynyddoedd hyny, ac 
Ysgol Sul o 5o i fyny bob Sul. Yr ydym yn deall fod 
llwyddiant cyffelyb ar y genhadaeth yn awr. 

. GWERTH Y FYWOLIAETH. 

Tybir yn gyffredin gan y lluaws fod bywoliaethau Eglwysig 
yn llawer brasach nag ydynt. Mae y fywoliaeth hon yn 
cynwys plwyf Trefdraeth a phlwyf Llangwyfan. Pan wnaeth- 
pwyd y cyfnewidiad yn null talu y degwm plwyfol i'r offeiriad 
rhoddwyd pris degwm Trefdraeth yn Z 380 

Llangwyfan yn £242 


Cyfanswm £622 Ă 

Dyna yw pan mae y degwm yn ei lawn werth, h.y., yn 
gant y cant. Gŵyr y cyfarwydd fod gwerth y degwm wedi 
myned'i lawr yn agos i haner ei werth yn ddiweddar. Yn 
awr, er gweled gwerth y fywoliaeth rhaid edrych beth yw ei 
gwerth yn awr, ac nid i ba faint y cafodd ei phrisio yn 1836. 
Dyma fel y gosodir y gwerth presenol i lawr yn Nghalendar 
yr Esgobaeth am y flwyddyn ddiweddaf (1903) :— 


Gwerth presenol y degwm ì.. L44 
Derbyniwyd am gladdu, priodi, &c. 2 
74 erw odir Eglwysig ... hr 22 


£438 


22 HANES PLWYF 


Dyna y derbyniadau. O'r rhai hyn yr oedd raid talu 
trethi lleol ac ymherodrol, &c., yn nghyda chyflog i Gurad, 
yr hyn a dynodd y swm uchod ilawr i £4227 A THy. 


CYFLWR CREFYDDOL Y PLWYF YN 1776. 


Ar ei ymweliad cyntaf yn y flwyddyn 1776 darfu i'r enwog 
Esgob John Moore, yr hwn oedd wedi ei benodi i'r Esgob- 
aeth y flwyddyn flaenorol, roddi taflen i bob clerigwr, yn 
cynwys pedwar o gwestiynau, y rhai oeddynt i'w hateb, a'u 
hanfon i'r Esgob. Mae yr attebion perthynol i bob plwyf ar 
gael eto yn Swyddfa Gofrestol, Bangor. Ymddengys mai y 
Parch. Hugh Price, y Curad, oedd mewn gofal yn Trefdraeth 
ar y pryd ; ond y Parch. Richard Griffith oedd y Rheithior. 
Wele yn canlyn atebion Mr. Price am gyflwr Trefdraeth a 
Llangwyfan :— 

r. “ Atebaf fod nifer cymunwyr y Pasg diweddaf yn agos 
i 200 yn Trefdraeth, ac yn nghylch 7o yn Llangwyfan, mai y 
nifer arferol o gymunwyr ar adegau eraill o'r flwyddyn ydyw 
tuag wyth ugain ; a chredaf nad oes gwahaniaeth rhwng nifer 
y cymunwyr ar y Pasg diweddaf, a'r blynyddoedd blaenorol. 


2. “Atebaf nad oes Pabyddion, na rhai yn cael eu cyfrif 
yu Babyddion, yn mhlwyf Trefdraeth na Llangwyfan. 


3. “ Atebaf fod tri neu bedwar o Ymneillduwyr Protestan- 
aidd yn byw yn mhlwyf Trefdraeth, y rhai ydynt mi gredaf, 
o syniadau yr Annibynwyr, ac a fynychant addoliad mewn 
capel trwyddedig, yn mhlwyf Llangristiolus; a chyda'r 
eithriad o'r rhai hyn, nid oes yr un arall o'r plwyfolion yn 
Bresbyteriaid, Annibynwyr, Ail-fedyddwyr, na Chrynwyr, 
Enw yr athraw yw Abraham Tibbot. Mae eu nifer, hyd 
eithaf fy ngwybodaeth, yr un faint ag arferol. Nid oes 


TREFDRAETH, 23 


Ymneillduwyr Protestanaidd o fath yn y byd yn mhlwyf 
Llangwyfan. 


4. “Atebaf nad wyf yn meddwl fod mwy na phedwar 
teulu yn mhlwyf Trefdraeth nad ydynt yn mynychu cyfar- 
fodydd y Methodistiaid yn achlysurol, er nad ydynt gryfion 
yn y duedd hono. Nis gwn enwau eu hathrawon, gan nad 
oes ganddynt dŷ cwrdd yn fy mhlwyfydd i ; yn gyffredin, ânt 
i'r Aberffraw, a lleoedd eraill. Mae eu rhif yn debyg fel yr 
arfera fod. Yn Llangwyfan nid oes ond ychydig, neu ddim 
Methodistiaid. 

HuGH PRICE, 
Curad Trefdraeth a Llangwyfan.” 


Oddiwrth yr uchod, gwelir nad oedd y Methodistiaid yn 
Ymneillduwyr yr adeg yna. Cadwent eu cyfarfodydd ar 
wahan i'r Eglwys, ond gofalent am fynychu gwasanaethau yr 
Eglwys yn rheolaidd, a derbyniant y cymun wrth ei hallorau. 


PENNOD II. 


RHESTR O REITHIORIAID Y PLWYF. 


N‘ fydded i neb feddwl fod y rhestr hon yn gyflawn ; 
nis gellir cael un gyflawn, mae’n debyg, byth o 
unrhyw blwyf. Y naill æi nid oedd cofnodion yn cael eu 
cadw cyn yr unfed-ganrif-ar-bymtheg, neu ynte maent oll 
wedi myned ar gyfrgoll. 

Gosodwn yma y rhestr fel y gwelir hi yn “Mona Antigua,” 
y Parch. H. Rowlands, gan ychwanegu y rhai a bennodwyd 
ar ol ei amser ef. 


Lewis ap Gwrgene. 
r546 David Owen, 
1561 Hugh Morgan, LL.B. 
1564 David Lloyd ap Meredydd. 
Henry Rowlands (Esgob Bangor). 
1606 Henry Parry, B.D. 
1618 John Meredydd, M.A. 
William Hill, D.D. 
Esgob Bayly (Bangor). 
1626 Griffith Williams, D.D. (Esgob Ossory). 
David Lloyd, D.LL. 
1642 Robert Morgan, B.D. (Esgob Bangor). 
William Lloyd, M.A. 
1661 Hugh Humphreys, M.A. 
Lewis Lloyd, M.A. 
1702 Hugh Wynne, M.A. 


HANES PLWYF TREFDRAETH. 25 


1715 Owen Hughes, B.Lr. ac M.A. (Chancellor). 
1740 Hugh Hughes, A.M. (Deon). 

1744 William Hughes, A.B. 

1747 Robert Lewis, A.M. (Chancellor). . 
1766 Tbomas Bowles, D.D. 

1773 Richard Griffith, M.A. 

1790 John Kyffin. 

1824 Harry Williams. 

1826 Robert Williams, M.A. 

1849 Hugh Davies Owen, D.D. 

1880 John Pryce, M.A. 

1902 John Morgan, M.A. 


Yn awr rhaid i ni droi yn ol, a rhedeg ein llygaid, drachefn, 
drwy y rhestr uchod, a phigwn un yma ac acw o'r enwau, er 
gwneyd ychydig sylwadau ar eu bywyd a'u gwaith. Mae 
Trefdraeth wedi ei freintio âg offeiriaid enwog iawn ar hyd y 
canrifoedd, ond prin y gallwn gredu eu bod wedi eu gwerth- 
fawrogi, yn gyfartal i'w gwerth, gan y plwyfolion. Y mae 
hanes y mwyafrif ohonynt erioed heb ei ysgrifenu, a'u 
gweithredoedd heb eu croniclo. Dichon mai y rhai a adawn 
allan o'r rhestr ganlynol, oedd y rhai a wnaethant fwyaf o 
ddaioni yn eu dydd; ond yn aml mae ffawd yn greulawn, 
yn gadael y da a'r llesol heb ei ddyrchafu, ac yn dadlenu 
creigiau moelion a digynyrch. 


HENRY ROwLANDS.—Bu gofal y plwyf, mewn un ystyr, 
ar y gŵr enwog hwn am tuag wyth mlynedd, sef o r598- 
1606. Ar y pryd, yr oedd Rowlands yn Esgob Bangor ; 
ni fu yn trigo erioed yn Trefdraeth, ond talai i Gurad am 
wasanaethu yma, ond yr Esgob oedd y Rheithior. Yr oedd 


26 HANES PLWYF 


Rowlands yn raddolwr o Rhydychain. Un o fechgyn Lleyn 
oedd, genedigol o Mellteyrn, ac fel llawer o blant Lleyn, 
daeth yn enwog. Addysgwyd ef yn Ngholeg Newydd 
Rhydychain, Yn y flwyddyn 1572 penodwyd ef i Reithior- 
iaeth Mellteyrn, ei hen gartref, ac wedi hyny, darfu i'r 
awdurdodau yn Rhydychain ei benodi yn Rheithior Taunton. 
Yn y flwyddyn 1584 derbyniodd yr anrhydedd a'r teitl o 
Ganon (Prebendari Penymynydd) Eglwys Gadeiriol, Bangor, 
a Rheithioriaeth Aberdaron yn 1588. Yn y flwyddyn 1593, 
gwnaed ef yn Ddeon Bangor; ac yn Nhachwedd, 159S, 
cysegrwyd ef yn Esgob Bangor. Daliodd y swydd am 18 
mlynedd, a bu farw yn Nghorphenaf, 1616, a chladdwyd ef 
yn Eglwys Gadeiriol ei Esgobaeth. Y mae delw gerfiedig o 
hono i'w gweled hyd y dydd heddyw yn yr Eglwys Gadeiriol, 
ond fod milwyr Cromwell wedi tori ei phen ymaith. 

Yn ei ewyllys rhoddodd yr Esgob Rowlands amaethdy 
enwog, o'r enw Llyslew, yn mhlwyf Llanidan, tuag at gynal 
ysgol ramadegol râd yn Bottwnog, Lleyn. Mae Llyslew 
wedi bod yn cynyrchu dros £300 o ardreth yn flynyddol. 
Heblaw hyn, rhoddes Rowlands £6 yn flynyddol o ardreth 
Nantporth, ger Bangor, tuag at gynal ysgolheigion tylodion 
yn yr ysgol hono. Erbyn hyn mae yr ysgol ramadegol hono, 
a fu yn gwneyd gwaith mor rhagorol am ganrifoedd, wedi ei 
chymeryd oddiar yr Eglwys, a'i throi yn ysgol ganolraddol, a 
rheolaeth eiddo yr Esgob Rowlands, mewn dwylaw gwahanol 
i'r rhai y bwriadodd efe. 

Efe, hefyd, sefydlodd yr elusendai i chwech o ddynion 
tylodion yn Mangor, ac a'u gwaddolodd. 

HENRY PARRY, B.D.—Penodwyd y gŵr enwog hwn i'r 
plwyf yn y flwyddyn 1606, a bu yn Rheithior am 12 mlynedd, 


TREFDRAETH. 27 


sef hyd 1618. Daeth yma o Rhosgolyn, lle y bu yn Rheithior 
am y pum’ mlynedd blaenorol. Credwn mai yr un Henry 
Parry yw hwn â'r Henry Parry a ddaeth yn Rheithior Llan- 
fachraeth, Môn, ar ol hyn. Os felly, yr oedd yn un o 
ddisgynyddion Richard Owen Tudur, o Benymynydd, Môn, 
yn ddyn dysgedig, ac yn daid i'r enwog Dr. Maurice, y 
duwinydd, a Chaplan i'r Archesgob Sancroft.. Bu H. Parry 
farw yn Llanfachraeth, a chredwn iddo gael ei gladdu yno. 
Cyhoeddodd Areithňyddiaeth W. Salisbury, a chynorthwyai 
lawer ar ysgolheigion tylodion. 


LEWIS BAYLEY.— Tra yn Esgob Bangor, bu hefyd, yn 
Rheithior y plwyf hwn, fel yr enwog Rowlands, rhwng 1618 
a 1626. Yr oedd efe yn enedigol o Sir Gaerfyrddin. Yr 
hyn a'i henwogodd ef fwyaf, mae'n debyg, oedd y llyfr 
poblogaidd a gyhoeddodd, o'r enw “Practice of Piety,” 
cafodd gylchrediad helaeth iawn, a dywedid fod ei ddarllen- 
wyr, ar y pryd, yn lluosocach na darllenwyr y Beibl. 
Credwn ei fod wedi ei gyfieithu a'i gyhoeddi yn Gymraeg. 
Bu farw 1631, a chladdwyd ef yn ei Eglwys Gadeiriol, yn 
medd yr Esgob Meyrick, un o hen deulu Bodorgan. 


GRIFFITH WILLIAMS, D.D.—Ganwyd Dr. Wiliams mewn 
lle o'r enw Trefeilian, Llanrug, yn 1587. Penodwyd ef 
yn Rheithior Trefdraeth yn 1626, pan yn 27 mlwydd oed. 
Mawrygid ef yn fawr oherwydd ei alluoedd pregethwrol 
digyffelyb, a'i fywyd dichlynaidd a duwiolfrydig. Yr oedd 
yn un o Gaplaniaid y Brenin Charles I., a phenodwyd ef i 
Ganoniaeth Mynachlog, Westminster. Yn 1638 gwnaed ef 
yn Ddeon Bangor, ac yn Archddiacon Môn. Ac yn 1641 
dyrchafwyd ef i Esgobaeth Ossory, yn yr Iwerddon. Yn 


28 HANES PLWYF 


Hydref, y flwyddyn uchod, cododd y Gwyddelod mewn 
rhyfel yn erbyn gwŷr Lloegr, a ffôdd yr Esgob Williams i 
Loegr. Yr oedd yn bresenol yn Mrwydr Edge Hill, fel 
Caplan i Charles I. Ymneillduodd i le o'r enw Plas Hwfa, yn 
mhlwyf Llanllechid ; trigodd yma am 12 mlynedd, ar ychydig 
iawn o foddion, llai nag ugain punt y flwyddyn! Cafodd 
gynyg ar amryw ddyrchafiadau gan y Seneddwyr, ar yr 
amod fod iddo ymddarostwng iddynt hwy, a pheidio dal o 
blaid y brenin, ond er mor dylawd ydoedd, gwrthododd y 
cwbl. Goroesodd ei drallodion, ac adferwyd ef i'w sefyllfa 
flaenorol. Dychwelodd i'w Esgobaeth—Ossory—yn 1660, 
ac arhosodd yno hyd ei farwolaeth yn 1692, yn 84 mlwydd 
oed. Yn ei ewyllys gadawodd Jas Hwfa, i dylodion Llan- 
llechid am byth. A gadawodd Z5o yn y flwyddyn i 
dylodion plwyf Ossory. 

RoBERT MORGAN, B.D.—Dyma Reithior eto ddaeth yn 
Esgob. Apwyntiwyd ef i'r plwyf hwn yn 1642, o daliodd y 
fywoliaeth hyd 1660, sef am 18 mlynedd. Yr oedd yn 
enedigol o le a elwid Bronfraith, yn mhlwyf Llandysilio, Sir 
Drefaldwyn. Bu yn Gaplan i'r Esgob Dolben (Bangor), ac 
yn Brebendari Eglwys Gadeiriol, Caerlleon, ac yn Ficer 
Llanfair (Dinbych). Pan yn Rheithior Trefdraeth, daliai, 
hefyd, Rheithioriaeth Llanddyfnan. Ni chafodd lawer o 
amser manteisiol i weithio yn Nhrefdraeth, oblegid daeth yn 
rhyfel gartrefol yn 1645, ac mewn canlyniad, collodd Morgan 
ei holl feddiannau, ac amddifadwyd ef o'i benodiadau 
Eglwysig; a dywedir iddo ddioddef llawer o galedi. Ar 
derfyn y cyfnod cythryblus hwnw yn 1660, adferwyd ef i'w 
sefyllfa gyntefig, a phenodwyd ef yn Archddiacon Meirionydd 
yr un flwyddyn. Cysegrwyd ef yn Esgob Bangor yn 1666. 


TREFDRAETH. 29 


Bu ar ei orsedd am 7 mlynedd, a bu farw yn 1673, yn 65 
mlwydd oed, a chladdwyd ef yn yr Eglwys Gadeiriol. 

Owen HucHes, B.LL. a M.A.—Penodwyd y gwr dysg- 
edig hwn i'r fywoliaeth yn 1715, a daliodd y rheithioriaeth am 
bum’ mlynedd, a bu farw yn y flwyddyn 1740. Yn ystod 
yr amser y bu yma gwnaed ef yn Ganghellydd yr Esgobaeth. 
Efe hefyd oedd Rheithior Aberffraw yr un adeg. Nid oes 
genym hanes fod y ddau blwyf hyn wedi cael eu rheoli gan 
yr un Rheithior ar ol y dyddiad hwn. 

HucH HuGcHEs, A.B.—Ganwyd ef yn y Wig, ger Aber, 
Bangor. Daeth i Drefdraeth yn 1740, a bu yma am bedair 
blynedd. Yna symudodd i Ficeriaeth Bangor yn 1744. 
Yn y flwyddyn 1746 ychwanegwyd Llanbeulan iddo, ac yn 
1750 sefydlwyd ef yn Ddeon Bangor. Ni chafodd, pa fodd 
bynag, ond tair blynedd yn ei swydd aruchel, canys bu farw 
yn 1753. 

ROBERT LEWIS, A.M.—Cyn ei ddyfodiad i Drefdraeth yn 
1747 yr oedd wedi treulio chwe' blynedd fel Rheithior Llan- 
sadwrn. Yn ystod ei weinidogaeth o rọ mlynedd yn y 
plwyf cafodd ei ddyrchafu yn Ganghellydd yr Esgobaeth. 
Yn ei amser ef y dechreuodd Ymneillduaeth droedio yr 
ardal hon. Tua'r flwyddyn 176o pregethid yn Glantraeth. 
Bu farw yn y flwyddyn 1766. Byddai yr hen Ganghellydd 
yn marchogaeth ar farch gwyn bob amser ; nid oedd ond 
ychydig o ddefnyddio cerbydau y pryd hyny, ac nid oedd 
tren yn y wlad hon; meirch oedd y cyfryngau mwyaf cyff- 
redin i deithio. Anaml y gwelid y Canghellydd heb ei 
farch gwyn. Bu yn anifail ffyddlon iawn am amser maith, 
ond bu farw y march, a chafodd gladdedigaeth barchus o 
dan ochr y graig sydd tuallan i ardd y Rheithiordy, ac yr 


30 HANES PLWYF 


oedd yno hen garreg fawr ar ei fedd. Ond er ei gladdu, a 
chladdu ei farchogwr, yr oedd ystori ar led yr ardal rhyw lai 
na chan” mlynedd yn ol y byddid yn gweled y Canghellydd 
Lewis yn marchogaeth ei farch gwyn mewn gwahanol fanau! 
Ymddengys ei fod yn gymeriad cryf ac yn meddu dylanwad 
mawr yn mhlith pob dosbarth o'i blwyfolion. Yr oedd yn 
cymeryd dyddordeb mawr yn nghaniadaeth yr Eglwys, ac 
yr oedd ganddo gôr rhagorol, yn mysg rhagorolion y dyddiau 
hyny. Gwnaeth oriel yn mhen gorllewinol yr Eglwys, uwch- 
ben lle y mae y Fedyddfaen yn awr, ac yno y byddai y côr 
yn ystod y gwasanaeth. Mae yn y festri yn awr lechfaen 
rydd, yn cofnodi y ffaith hon am yr oriel. Mae y cofnodiad 
wedi ei dori ar gefn beddfaen i ferch a gwraig Richard 
Williams, Treddafydd Uchaf, neu Fawr, fel y gelwir ef yn 
yn awr. Dyma yr argraff :— 


This Galery was Erected in y year 1761 at the expense of 


O. Meyrick, Esg. es Le 8 bo 

C. Evans, Esq. ... iâ 8 7 8 

R. Lewis, Rector ... zas 2 7 © 

J. Griffith, Clr., &c., das I E£ o 

Rd. Williams “” a L z 
Psal 48. 13. 


“ Fel y mynegoch i'r oes a ddelo ar ol.” 


THOMAS BowLEs, D.D.—Penodwyd Dr. Bowles i Dref- 
draeth yn 1766, gan yr Esgob Egerton, yr hwn oedd yn 
Sais, ac heb feddu cydymdeimlad ag anghenion y Cymry. 
Sais oedd Dr. Bowles hefyd, ac yr oedd yn hollol analluog i 
weinyddu yn Gymraeg. Yr oedd Trefdraeth yn hollol 
Gymreig y pryd hyny fel yn awr. Gwrthwynebwyd ei 


TREFDRAETH. 31 


apwyntiad gan warcheidwaid Trefdraeth, a chefnogwyd hwynt 
gan y plwyfolion, a daeth amryw eraill allan i'w cynorthwyo, 
megis Syr Watkin Williams Wynn, Lewis Moris (Llewelyn 
Ddu o Fôn), ac eraill. Dygwyd y mater o flaen llys cyfreith- 
iol, a gellir gweled adroddiad llawn o'r gweithrediadau yn yr 
Amgueddfa Brydeinig. Y prif dystion yn ei erbyn yn y llys 
oeddynt Mri. R. Williams, Treddafydd, John Thomas, Tany- 
lan, a Hugh Williams, y Crydd. Yn y llys profwyd i foddlon- 
rwydd y Barnwr nad oedd Dr. Bowles yn alluog o gwbl i wein- 
yddu yn iaith plwyfolion Trefdraeth, ac yn mhellach nad oedd 
ei amddiffyniad yn onest a didwyll. Darfu i ddyfarniad y llys 
gyfiawnhau gwaith y gwarcheidwaid yn ei wrthwynebu, er na 
amddifadwyd Dr. Bowles o fuddiannau y fywoliaeth, eto bu 
yn wers ragorol i Esgobion Cymru i fod yn ofalus yn eu 
penodiadau. Dyma eiriau y Barnwr ar yrachos: “ Mae yn 
briodol i Esgobion Cymru gymeryd y fath drefn tuag at ofalu 
dros eneidiau fel ag i apwyntio bugeiliaid fyddont yn gyd- 
nabyddus ag iaith y wlad. Deddf foreuol yr Eglwys ydyw, 
ac y mae yn ddeddf yn awr.” 

Mae plwyfi gwledig Cymru yn ddyledus hyd heddyw i 
blwyfolion Trefdraeth am wneyd gwrthsafiad mor gadarn ac 
egwyddorol yn erbyn gormes Esgobion Seisnig. Rhoddodd 
yr achos hwn gychwyniad mewn symudiad mawr : symudiad 
a raddol ymledodd yn ei ddylanwad, fel erbyn heddyw, nad 
oes un plwyf Cymreig heb offeiriad yn Gymro glân i ofalu 
am dano, nac Esgobaeth yn Nghymru heb Gymro ar ei 
gorsedd. 

JOHN KvyFFIN.—Yr oedd y Rheithior hwn yn dal Rheith- 
ioriaeth Bangor er y flwyddyn 1785, ac yn y flwyddyn 1790 
ychwanegwyd Rheithioriaeth Trefdraeth ati hi. Cadwai 


32 HANES PŁWYF 


Gurad hynod o ymdrechgar a llwyddianus yn Trefdraeth, o'r 
enw H. Williams. 

Yn y flwyddyn 1793 adgyweiriodd Eglwys y Plwyf, ac yn 
1819 adeiladodd Reithiordy newydd yn Trefdraeth. Bu 
farw yn 1824. Erys y Rheithiordy eto am oesau yn faen 
coffadwriaethol ar ei ol. 

ROBERT WILLIAMS.—Neu, fel yr adwaenid ef fynychaf y 
pryd hyny, Dr. Williams. Daeth yma yn 1826. Bu yn 
Rheithior y plwyf am dair-blyneddar-hugain. Bywyd tawel 
a dirodres oedd ei fywyd tra bu yn gweinidogaethu yma ; ni 
fedd ei hanes lawer o ddyddordeb i'r rhai nad adwaenent ef. 

Addysgwyd ef yn Ysgol y Friars, Bangor, o dan ei gefnder, 
Dr. Peter Williams, yr hwn a fu unwaith yn Rheithior Llan- 
bedrog, ger Pwllheli. Yna aeth i Christ Church College, 
Rhydychain, lle y graddiodd, ac urddwyd ef yn Ddiacon yn 
Eglwys blwyfol Eccleshall, yn Swydd Stafford, gan Dr. James 
Cornwallis, Esgob Lichfield a Coventry, ar Mehefin 15fed, 
1800. Ei le cyntaf oedd Gaplan ei goleg yn Rhydychain, 
Derbyniwyd ef i'r Offeiriadaeth Rhagfyr 20fed, 1801, gan 
Dr. John Randolf, Esgob Rhydychain. Pan ymadawodd 
Dr. Randolf o Rhydychain, i fod yn Esgob Bangor, yn y 
flwyddyn 1806, daeth Robert Williams gydag ef, fel ei 
Gaplan. Yn fuan wedi hyn penodwyd ef yn Rheithior 
Bottwnog a Mellteyrn, yn Lleyn, lle yr arhosodd hyd y 
flwyddyn 1816. Y pryd hyn daeth yn Brifathraw Ysgol y 
Friars, Bangor. Y pryd hyny yr oedd y Friars yn ysgol 
bwysig iawn; cynwysai rhyw 60 neu 7o o rai yn byw i mewn 
(boarders). Yn y flwyddyn 1821, derbyniodd fywoliaeth 
Llandyfrydog, gyda Llanfihangel Tre'rbeirdd, yn Môn. Nid 
ymddengys iddo fyned i'r plwyf hwnw i fyw, ond cadwai 


TREFDRAETH. 33 


Gurad yno, a thrigai yn Mangor i gario yn mlaen waith yr 
ysgol. Yn y cyfnod hwn cafodd ei ddyrchafu i fod yn un o 
Ganoniaid yr Eglwys Gadeiriol. Ymadawodd o Fangor yn 
y flwyddyn 1826, i gymeryd lle Harry Williams yn Tref- 
draeth, lle y bu farw Hydref 25ain, 1849. 

Yn ystod ei Reithioriaeth, ychwanegodd y rhan orllewinol 
o'r Rheithiordy, at y rhan oedd ei ragflaenydd, John Kyffin 
wedi ei adeiladu. Gan mai newydd ei adeiladu oedd y tŷ, 
yr oedd yn naturiol fod ei amgylchoedd yn anorphenedig, 
ac efe a drefnodd y gerddi o'i amgylch, ac efe, hefyd, a 
blanodd yr holl goed yn yr ardd. Dywedir iddo roddi tô 
newydd ar yr Eglwys hefyd. Nis gall hyn fod yn hollol wir, 
oblegid mae coed y tô yn llawer hynach nag ef. Y peth 
mwyaf tebygol yw iddo drwsio ychydig yma ac acw ar y 
coed, fel y mae yr olion yn dangos, a rhoddi Xechau newydd 
arni. 

Ymddengys mai dyn yn cymeryd dyddordeb mawr mewn 
addysg oedd Dr. Williams. Yr oedd mor enwog yn y 
cyfeiriad hwn, fel y bu am rai blynyddau, ar ol ei ddyfodiad 
i'r plwyf, yn cymeryd dynion ieuaingc i'w parotoi ar gyfer yr 
Athrofa yn Rhydychain, a lleoedd eraill. Daeth lluaws o'i 
hen ddisgyblion gydag ef o Ysgol y Friars. Parhaodd 
pethau yn y dull yma am tua phum’ mlynedd ; a chredwn 
i'r rhai olaf ymadael tua'r flwyddyn 1831. Gyda gwaith o'r 
fath yn gorphwys arno, nid hawdd oedd iddo dalu sylw mawr 
i faterion plwyfol. Er hyny, gwelai angen am addysg yn ei 
blwyf, a'r plwyfi cylchynol, ac ymrôdd i wneyd i fyny y 
diffyg. Cafodd deulu Meyrick, Bodorgan, i weithio gydag 
ef, ac i gyfranu at y gwaith, a thrwy ei ymroddiad adei/ad- 
wyd yr ysgol ddyddiol gyntaf yn yr ardaloedd. Cymerai 


34 HANES PLWYF 


ddyddordeb mawr ynddi. Efe, gan hyny, yw tad addysg 
elfenol plwyf Trefdraeth. 

Yr oedd Eglwys Llangwyfan mewn cyflwr lled ddrwg yr 
adeg hon, yr adeilad yn graddol ddirywio, a'i safle ar yr 
“ynys anhapus” yn peri llawer o anhawsder iddo. Yr 
oedd hi yn mhell oddiwrth boblogaeth y plwyf, ac nis gellid 
myned iddi ond ar adegau neillduol, obiegid fod llanw y 
môr yn ei hamgylchu. Yr oedd yn ei fwriad i gael eglwys 
newydd mewn lle mwy cyfleus yn y plwyf, ond yn y dyddiau 
hyny nid oedd ond ychydig o'r cyfoethogion mewn cydym- 
deimlad âg ymdrech o'r fath. Yr oedd yr holl blwyf oddi- 
gerth un amaethdy yn perthyn i Bodorgan, ond nid oedd y 
bobl dda hyny ar y pryd yn gweled eu ffordd yn glir i roddi 
y cynorthwy angenrheidiol, ac felly bu raid i ddymuniad da 
y Dr. Williams farw cyn ei eni. 

Yr oedd Eglwys Llangwyfan y pryd hyny yn cael ei 
gwasanaethu gan y Parch. John Roberts, curad Aberffraw ; 
a chadwai Dr. Williams gurad o'r enw Edwards i wasanaethu 
yn Llandyfrydog a Thre'rbeirdd. 

Dylaswn fod wedi dweyd i Dr. Williams fod yn gaplan 
Pr Esgob Majendie tra y bu hwnw yn dal awenau yr 
Esgobaeth. 

HucH Davies Owen, D.D.—Apwyntiwyd Dr. Owen i'r 
plwyf yn 1849, fel olynydd i'r Dr. Williams. Daeth yma o 
Llanfaes, Beaumaris, a “gair da” iddo wedi cyraedd yn 
mhell o'i flaen, ac y mae yn aros yn y plwyf ar ol ei gladdu, 
bellach er's 23 mlynedd. Yr oedd Dr. Owen yn ysgolhaig 
gwych. Danghosodd yn ei arholiadau yn Rhydychain mai 
nid dyn o alluoedd cyffredin ydoedd. Mewn gair, cyf- 
lawnodd wrhydri yno. “Cymerodd yr ail ddosbarth yn ei 


TREFDRAETH. 35 


13 erm o Ysgol Beaumaris, tra o dan 19 mlwydd oed.” 
Bu yn brifathraw llwyddianus yn Ysgol Ramadegol Beau- 
maris, ac yn ficer poblogaidd ac ymdrechgar yn Llanfaes. 
Tra yn ficer yn y plwyf uchod adgyweiriodd yr eglwys yn 
brydferth, yr hon oedd wedi myned i gyflwr lled ddirywiedig 
cyn ei ddyfodiad yno. 

Ar ei ddyfodiad i Drefdraeth gafaelodd yn ei waith o 
ddifrif. Cymerai ddyddordeb mawr yn addysg ieuengctyd 
y plwyf, ac ymgymerodd â gosod yr ysgol ddyddiol mewn 
cyflwr mwy effeithiol. Fel y gwelir yn hanes “ Addysg y 
Plwyf.” Dr. Owen a roddes ddarn helaeth o'r tir sydd o dan, 
ac o amgylch yr ysgoldy presenol; a chofier, nid ei roddi o 
dir Eglwysig, ond o'i dir personol ei hun, sef rhan o'r fferm 
Carreg Ceiliog Fawr. Heblaw hyn, yr oedd yr holl arian a 
dderbyniwyd at ail-adeiladu yn rhy brinion i orphen y gwaith, 
acaeth Dr. Owen yn ewyllysgar i'w logell ei hunan a thalodd 
yswmo £217 11s. 24. Iddo ef mae trethdalwyr Tref- 
draeth yn ddyledus am yr adeilad ragorol hon, ac y mae 
wedi arbed y trethi byth er hyny. Pa faint mae Ysgol 
Genedlaethol Trefdraeth wedi arbed o gostau i'r plwyfolion ? 
Mae yn anhawdd dweyd, ond credwn ein bod o dan y swm 
pan ddywedwn iddi arbed dros Z 3,000. Mae rhan fawr 
o'r clod am hyn yn ddyledusi Dr. Owen, a'r gweddill i'w 
ragflaenydd a'i ddilynydd. 

Heblaw Ysgol Trefdraeth, adeiladodd y Dr. Parchedig 
ysgol yn Malltraeth hefyd, er mwyn plant tylodion y pentref 
hwnw. Ond ni chyfyngodd ei lafur i addysg elfenol y 
plwyf; yr oedd pob rhan o waith yr Eglwys yn cael ei sylw 
manylaf.  Adgyweiriodd yr eglwys yn drwyadl. Rhoddodd 
seddau newyddion ynddi i gyd, a phwlpud a darllenfa, a 


3b HANES PLWYF 


gosododd bob peth ar sail dda a threfnus. Efe hefyd a fu 
yn foddion i gychwyn gwasanaethau rheolaidd yn Ysgoldy 
neu Gapel Cenhadol Malltraeth ; a danghosodd farn ragorol 
yn ei ddewisiad o'r darllenydd lleygol cyntaf, John Owen, 
yr hwn a fu farw rhyw dair blynedd yn ol yn Rheithior 
Llanfihangel-y-Pennant, Eifionydd. Mae enw John Owen 
yn anwyl yn Malltraeth hyd heddyw. Yn yr adeg yma yr 
oedd llwyddiant mawr yn Malltraeth. 

Yn nesaf troes Dr. Owen ei olwgi blwyf Llangwyfan, yr 
hwn oedd dan ei ofal. Yr oedd sefyllfa yr eglwys yno wedi 
peri poen a phryder i'r Dr. Williams cyn hyn, ond yr oedd 
efe wedi methu gwella pethau yno. Ar y pryd yr oedd yr 
eglwys ar yr “ ynys anhapus” yn nghwr y môr, a'r llanw yn 
ei hamgylchu fel nas gellid myned yno ond ar ytrai; o 
ganlyniad, ni chedwid gwasanaeth ynddi ond bob yn ail Sul. 
Yr oedd yno ystafell gysegredig mewn ffermdy, Llangwyfan 
Isaf, lle y cynhelid y gwasanaeth pan nas gellid croesi y 
llanw. Heblaw hyn, yr oedd yr eglwys yn y man pellaf 
oedd yn bosibl oddiwrth y plwyfolion. Gwelai Dr. Owen 
nas gellid llwyddiant heb ad-drefnu y plwyf. Ymroddodd i 
wellhau y sefyllfa. Adeiladodd eglwys blwyfol, a mynwent 
gyda hi, yn nghanol y plwyf yn y flwyddyn 1871; ac erys 
am oesoedd i ddod i ddyrchafu ei enw yn mhlith y 
plwyfolion. 

Cafodd y Rheithiordy ei sylw hefyd, a gwnaeth luaws 
mawr o gyfnewidiadau, ychwanegiadau, a_ gwelliantau, fel y 
costiodd y cwbl ddim llai na £6oo ar y Rheithiordy yn 
unig. 

Ond nid y gwaith cerrig a'r calch oedd yn cael ei sylw yn 
unig; na, yr oedd pob rhan o'r gwaith ysbrydol yn y plwyf 


TREFDRAETH. 37 


yn cael ei sylw manylaf. Cymerai ddyddordeb neillduol yn 
hyfforddiant plant y plwyf mewn addysg grefyddol. Yn ei 
amser ef y sefydlwyd yr Ysgol Sul Eglwysig yn y plwyf, 
Cyn hyny ymddibynid ar yr addysg grefyddol a roddid yn 
yr ysgol ddyddiol. Dywedir wrthym weithiau fod yr 
Eglwys wedi bod yn anniben iawn cyn sefydlu Ysgol Sul yn 
Trefdraeth, ac fod yr Ymneillduwyr yn mhell ar y blaen ; 
hwyrach, ond rhaid cofio fod gan yr Eglwys rywbeth oedd 
yn tra rhagori ar ysgol Sul yn y plwyf, sef ysgol bob dydd o'r 
wythnos i ddysgu addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Ni 
pheru yr Ysgol Sul ond rhyw awr a haner unwaith yr 
wythnos, tra y ceir addysg well, fwy pendant, yn yr Ysgol 
Genedlaethol ġob dydd. 

Yr oedd yn ofalus iawn am y tlawd a'r claf hefyd, a 
byddai yn garedig iawn wrthynt. Yr oedd yn rhoddwr 
mawr. 

Dyn syml, hollol unplyg oedd, nid oedd ganddo feddwl 
gwael na drwg am neb, ac ni chredai yn fuan fod gan neb 
arall feddyliau na bwriadau isel. Yr oedd mor bur a 
diniwed a'r oenig, ac mor lân ei fuchedd a gwawr y boreu. 

Wedi cyraedd henaint a llesgedd corphorol, rhoddodd y 
fywoliaeth i fyny yn 1880, ac ymneillduodd i Beaumaris, 
lle y bu farw Medi 4ydd, 1881, yn 85 mlwydd oed, a 
chladdwyd ef yn mynwent Trefdraeth, lle y bu yn Rheithior 
am 30 o flynyddoedd. 

JoHN Pryce, M.A.— Apwyntiwyd ef i'r plwyf yn 1880, ar 
ymddiswyddiad Dr. Owen. Addysgwyd ef yn Ngholeg yr 
Iesu, Rhydychain; graddiodd yn B.A. yn 1851, ac yn 
M.A. yn 1863. Urddwyd ef yn Ddiacon yn 1851. Yn 
Offeiriad yn 1852, gan Esgob Bethel, Bangor, Gwasanaeth- 


38 HANES PLWYF 


odd fel Curad Dolgellau, a Phrif-athraw yr Ysgol Ramadegol 
yno o 1851-56. Curad mewn gofal yn Glanogwen, 1856-64. 
Ficer St. Mair, Bangor, 1864-80. Yn y flwyddyn 1886 
dewiswyd ef yn Brwyadur (/?70cfo7) dros y Deon a Glwysgor 
Bangor, i'w cynrychioli yn y Confocasiwn.. Rhwng y 
blynyddoedd 1883 ac 1887, bu yn Ysgrifenydd i Gymdeithas 
Adeiladu Eglwysydd yr Esgobaeth; ac yn Ysgrifenydd 
Cynbadledd Flynyddol yr Esgobaeth o 1884 hyd 1889. 
Yn y flwyddyn 1882 dewisodd yr Esgob Campbell ef yn 
Gaplan i arholi ymgeiswyr am urddau. Derbyniodd yr un 
penodiad dan y diweddar Esgob Lloyd, a thrachefn dan yr 
Esgob presenol. Apwyntiwyd ef yn Ganon Trigianol yn 
1884, ac yn Archddiacon Môn a Bangor yn 1887. Ar 
farwolaeth y diweddar Ddeon Lewis, penodwyd ef yn Ddeon 
Bangor yn 1902. Bu farw Awst 15fed, 1903, a chladdwyd 
ef yn mynwent Trefdraeth Awst 18fed. 

Yn ystod ei weinidogaeth, cyhoeddodd amryw o lyfrau 
hanesyddol safonol, megis “ The Early Church ;” “The 
Ancient British Church;” “Yr Eglwys Foreuol” (Cym- 
raeg), &c. 


RHESTR O GURADIAID Y PLWYF. 


Ofnwn nad yw ein rhestr yn gyflawn, ond gwnaethom ein 
goreu, ac wele y canlyniad :— 


Y Parch. Evan Roberts, a benodwyd yn 1664 


“ Hugh Price, 5 » —— 
“ Richard Lloyd, a s 1778 
x H. Williams, s ŵ.. I80I 
y H. Weir White, M.A.,.,, » 1826 


A Hugh Owen, k » 1848 


TREFDRAETH. 39 


Y Parch. William Hughes, a benodwyd yn 1851 


- Hugh Davies Owen, ,, » I9854 
z Owen John Owen, Ŵ » I859 
Richard Jenkins, “ „ 18062 
P W. J. Francis, B.A, „1867 
j Robert Williams, â » 1869 
ŵ Samuel Jones, j ŵ, 1871 
' Jenkyn Davies » I876 
n E. R. Jenkins, AA » 1876 
“ W. Anwyl Roberts, 5 â TB 
“ —— Davies, “ 1881 
A Richard Evans, n » I88I 
. Owen Owens, E » 1886 
* David Griffith, - s 1999 
j J. C. Morrice, îs s 10902 
" T. A. Jones, y. 19003 


DYNION O'R PLWYF A GODWYD YN OFFEIRIAID, 


Nid yw yr oll o'r personau isod yn frodorion o'r plwyf, 
ond maent wedi bod mewn cysylltiad neillduol â'r plwyf cyn 
eu dyrchafu. 

1. Y Parch. THOMAS WILLIAMS, Th.A., Ficer Connab's 
Ouay, mab Dr. Williams, Rheithior Trefdraeth. 

2. Y Parch. HUGH DAVIES Owen, M.A., Penymynydd, 
mab y diweddar Dr. Owen, Trefdraeth, 

3. Y Parch. OWEN JOHN OWEN, mab Trefeilir, Trefdraeth, 
yr hwn a laddwyd trwy ddamwain yn 1869. 

4. Y Parch. DANIEL Loyn, M.A., Rheithior presenol 
Shipston-on-Stour. Cychwynodd ei yrfa fel myfyriwr, yn 
Carreg Gruffydd. Deuai at y diweddar Mr. Leech, Bethel, 


40 HANES PLWYF 


i gael gwersi. Y mae yn ysgolhaig gwych, a bu yn dal 
safleoedd pwysig yn yr Esgobaeth hon cyn ei ymadawiad o 
Llandrygarn, i'r lle y mae yn awr, yn y flwyddyn 1896. Yr 
oedd yn y plwyf ychydig dros 4o mlynedd yn ol. 

5. Y Parch. JAMES SMITH, diweddar Ficer Rhosybol.—Bu 
ef yn Ysgolfeistr yn y plwyf, ond ymadawodd oddiyma i 
Goleg St. Bees, tua'r flwyddyn 1866. Cafodd ei urddo yn 
1869, a bu farw yn Ficer Rhosybol yn nechreu 1902. 

6. Y Parch. HuGH OwEN.—Bu yntau yma fel Pupil 
Teacher, ac wedi hyny fel Ysgolfeistr trwyddedig. Newid- 
iodd gwrs ei fywyd ; aeth i fyny i'r Offeiriadaeth, a bu am 
beth amser yn Gurad yn Nghaernarfon. 

7. Y Parch. DaviD JoNEs.—Mab ydoedd ef i'r diweddar 
Hugh Jones, “y llifiwr,” yr hwn oedd yn byw yn y 
Faesdon. Bu farw ychydig flynyddau yn ol yn Merthyr 
Tydfil. 

8. Y Parch. Jonn OWEN.—Bu John Owen yn Ddarllenydd 
Lleygol llwyddianus yn Nghapel Cenhadol Malltraeth, a 
than gyfarwyddyd Deon Edwards, Bangor, parotowyd ef at 
y weinidogaeth. Urddwyd ef yn 1877 yn Gurad Aberffraw, 
yna symudodd i Ilangristiolus, oddiyno i Llangwyllog, o'r 
hwn le y dyrchafwyd ef yn Rheithior Llanfihangel y-Pennant, 
Eifionydd, lle y bu farw rhyw bedair blynedd yn ol. 

9. Y Parch. J. R. Pryce, M.A., Eastham, Birkenhead.— 
Mab Deon diweddar Bangor ydyw ef. Ymbaratôdd, ac 
urddwyd ef tra yr oedd ei dad yn Rheithior Trefdraeth. 

Io. Y Parch. OWEN Goronwy PRITCHARD, Rheithior 
presenol Llangower.—Brodor o'r Gaerwen yw Mr. Pritchard, 
ond bu yn gwasanaethu fel Darllenydd Lleygol yn Malltraeth 
am gyfnod o ddwy i dair blynedd. Aeth drwy Goleg Dewi 


TREFDRAETH. A1 


Sant, Llanbedr. Urddwyd ef yn Gurad Minera ; symudodd 
i Abergele, yna yn Rheithior Llangower, yn Esgobaeth 
Llanelwy. 

11. Y Parch. O. Hucrers, Curad presenol Aberffraw. 


RHESTR O DDARLLENWYR LLEYGOL Y PLWYF, 
O'R DECHREU HYD YN AWR. 


i 
zZ 
U” 


. John Owen, Llangeinwen. 

» William Roberts, Glanadda Bangor. 
„ Edward Godwin Thomas, Bethel. 

» John Roberts, Port Dinorwig. 

» Richard Hughes, Llanddaniel. 

Owen Hughes, Bethel. 

» David Jones, Bodffordd, Heneglwys. 
» Owen Goronwy Pritchard, Gaerwen. 


PE RR E p S 


„ Owen Roberts, Llangeinwen. 
Jobn Williams, Talwrn. 
John Thomas, Llangoed. 


=l 
o 
A 

“ 

S 


m 
` 
` 


PENNOD IV. 
ELUSENAU Y PLWYF. 


Y Dull Boreuol. 


H EN arferiad yr Eglwys foreuol oedd fod casgliad yn 

cael ei wneyd yn Ngwasanaeth y Cymmun ġob Sul 
tuag at gynorthwyo y tylodion. Mewn rhai lleoedd hefyd 
gellid gweled rhai teilwng o elusen yn ymgasglu o amgylch 
porth llawer Eglwys ar foreu Sul i ddisgwyl am gardod gan 
eu brodyr cyfoethocach ; a byddai y Diaconiaid yn cymer- 
adwyo y rhai mwyaf teilwng o honynt i sylw y rhoddwyr. 
Yn aml befyd byddai gan yr Offeiriad plwyfol, a'r Wardein- 
iaid, rhyw elusenau i'w rhanu bob boreu Sul. Y ffurf fwyaf 
cyffredin ar y math yma o elusen oedd “ bara,” wedi ei 
wneyd yn dorthau bychain, cyfleus, a dyna paham y parheir 
i alw Eglwyswyr hyd heddyw yn “ddisgyblion y torthau ;” 
awgrymir mai er mwyn “cael” yr ânt i'r Eglwys o hyd. 
Yn ychwanegol at hyn y mae un o Ganonau yr Eglwys (84) 
yn gorchymyn i flwch neu gist gael ei darparu a'i dodi yn yr 
Eglwys, i dderbyn rhoddion y rhai hyny a fynychant yr 
Eglwys ar amserau heblaw amserau y Cymmun. Yn hen 
Eglwys Clynnog Fawr gwelais “gyff Beuno,” sef math o gist 
fechan, gref a wnaeth St. Beuno, i dderbyn rhoddion tuagat 
gynal y tylodion, &c. Dywedir ei bod yno er's tri-chant-ar- 
ddeg o flynyddoedd! Mae blychau bychain bron yn mhob 
Eglwys, yn rhywle yn agos i'r porth, ac y mae un yn Eglwys 
Trefdraeth, ar y llaw aswy wrth fyned i mewn, yn ochr y 


HANES PLWYF TREFDRAETH, 43 


porth, ond ofnwyf mai ychydig o waith rhanu sydd ar ei 
gynwys. 

Dylid cofio mai yr Eglwys, fel sefydliad, oedd yn gofalu 
am y tylodion yn y plwyf ar hyd y canrifoedd, hyd nes y 
pasiwyd “ Deddf y Tylodion” yn y flwyddyn 1834. Gwir 
fod rhyw fath o “ddeddf y tylodion” er's amser cyn hyn 
ond nid fel yn awr, yn rhoddi cymorth plwyfol. Yn y canol 
oesoedd, ac hyd y Diwygiad yn yr unfed-ganrif-ar-bymtheg, 
yr oedd y tylodion yn cael eu cynal yn helaeth o'r Monach- 
logydd ; ond dinystriwyd hwynt, a chymerwyd eu heiddo 
a'u gwaddol oddiarnynt gan Harri VIII. Ar ol hyn gwelwn 
gyfeillion y tylawd yn rhoddi rhoddion parhaol yn eu bywyd, 
ac yn eu hewyllysiau tuagat gynorthwyo y tylodion ; rhai yn 
rhoddi arian, eraill dyddynod, ac eraill ran o ardreth eu 
hetifeddiaeth... Nid oes ond ychydig o blwyfi beb eu 
breintio yn y modd yma. Ond fel y mae'r gwaethaf, mae 
lluaws mawr o'r rhai hyn wedi eu colli. Ymddengys fod 
yna rhyw ddiofalwch anesgusodol wedi bod ar Offeiriad a 
Gwarcheidwaid plwyfol diwedd y ddeunawfed ganrif a 
dechreu y bedwaredd-ar-bymtheg, oblegid dyna y cyfnod y 
collwyd mwyaf o'n helusenau plwyfol. Mae yr elusenau 
oedd ar gael yn nghyfrifon Seneddol 1786, yn aml erbyn 
Adroddiad 1833, wedi diflanu. Anaml y canfyddir elusen 
wedi ei cholli yn ystod y deugain mlynedd diweddaf. | 


MAEN ELUSEN TREFDRAETH, 


Mae llawer o Eglwysi yn cynwys cofnodiad ar gerrig o'r 
gwahanol elusenau a rhoddion a berthynant i'r plwyf. Mae 
yma un hefyd, ac mae mewn cadwraeth ragorol yn y festri; 
ond gwell fyddai iddi fod wedi ei gosod yn y mur, nag yn 


44 HANES PLWYF 


rhydd fel y gwelir hi yn awr. Bu yn eithaf diwerth am 
flynyddoedd lawer, yn cael ei defnyddio yn faingc i ddal 
llestri dwfr yn nhŷ Thomas Jones, y Clochydd, ond achub- 
wyd hi. Dyma yr hyn sydd arni :— 

“A table of the names of the several Benefactors and 
their respective benefactions to the poor of the parish. 


Principal 

£ Sd 
John Pugh Gwilym... SR se» 2013 4 
Robert Roberts as a as 20 O. o 

Annually 
Ellen Griffith ya Zi Fe o. -0 
Griff. Wm. do O IO o 
Thomas Parry 24 loaves o 2 o 
Catherine Evans do o 2 o 
Owen Jones late of Marian o o 
Richard Williams late of Treddafydd _- oIO o 


Owen Williams late of Treddafyddisaf ... o 4 o 
This stone was erected at the expense of Richard Wm. 1766.” 


Oddiwrth Adroddiad Dirprwywyr Elusenau, a gyhoeddwyd 
yn y flwyddyn 1833, gwelir fod amryw o elusenau o'r math 
hyn wedi eu gadael i'r plwyf hwn o dro i dro. 


ELUSENAU JOHN PUGH GWILYM A ROBERT ROBERTS. 


Ymddengys fod un o'r enw John Pugh Gwilym wedi 
gadael y swm o £26 13s. 44. i dylodion Trefdraeth, ac fod 
un arall o'r enw Robert Roberts wedi rhoddi £20 i'r un 
amcan, yn gwneyd y swm o £46 13s. 4d. Pan wnaed ym- 
chwiliad i'w hanes gan Ddirprwyr Elusenau yn y flwyddyn 
1786, ymddengys fod yr holl swm yn nwylaw Owen Putland 


TREFDRAETH. 45 


Meyrick, Bodorgan. Rywbryd yn ddiweddarach defnydd- 
iwyd yr arian hyn ac arian eraill perthynol i'r plwyf, i adeil- 
adu deg o dai bychain yn Lon Groes, Yard Malltraeth, ar 
ddarn o dir a brynwyd gan y plwyf i'r dyben hwnw. Yn yr 
Elusendai hyn byddai teuluoedd tylodion yn cael preswylio 
yn ddi-ardreth. 

Wrth eu hadeiladu, pa fodd bynag, yr oedd yn angen- 
rheidiol benthyca arian i'w gorphen, a rhoddwyd marwystl 
(mortgage) arnynt i'r benthyciwr. Rywfodd cynyddodd y 
ddyled arnynt i £150; ac ar gais y plwyf, rhoddes “ Bwrdd 
Deddf y Tylodion” ganiatad i'w gwerthu i doddi y ddyled ; 
a gwerthwyd hwynt i Mr. Hugh Williams, Tanlan, Tref- 
draeth, am y swm o £49 125 9d.; a defnyddiwyd y swm 
hwn, fel rhan, i dalu y ddyled i Mr. Hugh Lewis, Bryn sinc, 
Niwbwrch. Gwnaed hyn yn y flwyddyn 1869 ; a chodwyd 
dros Z/,roo o dreth ar y plwyf i dalu y gweddill. Drwy 
rhyw ddiofalwch, mae yn ymddangos fod yr elusen yma 
wedi bod yn fwy o golled nag o enill i'r plwyf. 


ELUSEN ELLEN GRIFFITH. 


Yn ol Adroddiad Seneddol gyhoeddwyd yn 1786, ym- 
ddengys fod un o'r enw Ellen Griffith (nid yw yn hysbys 
pwy ydoedd), wedi rhoddi £2 yn flynyddol i'r tylodion, 
ac fod y swm hwn i ddyfod allan o dir perthynol i Mr. Pool, 
yr hwn oedd oruchwyliwr i Syr Hugh Owen. Yn ol yr un 
Adroddiad derbynid £2 yn flynyddol oddiwrth Mr. Rowland 
Williams, goruchwyliwr Arglwydd Dinorben, allan o'r 
etifeddiaeth a berthynai i'w Arglwyddiaeth yn Bôdowen. 
Derbynid hwynt gan Warcheidwaid yr Eglwys ; a rhenid eu 
haner, sef £1, ganddynt yn mhlith y tylodion yn gyffredinol 


46 HANES PLWYF 


mewn symiau yn amrywio o 6c. i 2/-, ar ddydd Gwyl St. 
Thomas, a rhenid y £1 arall mewn bara ar ddydd y Pasg. 

Yn ddiweddarach derbynid y £2 gan y Gwarcheidwaid 
oddiwrth Mr. Thomas Prichard, goruchwyliwr Syr George 
Meyrick, Barwn, yr hwn yw perchenog presenol Bôdowen. 
Rywfodd rhoddwyd yr elusen tuag at gynal yr Ysgol ddydd- 
iol yn Trefdraeth, gan gredu yn ddiau y buasai addysg 
yn fwy o gaffaeliad i'r tylodion na'r ffurf arall oedd ar 
y rhanu yn flaenorol. Yn y cyfnod hwn, i fyny hyd y 
flwyddyn 1877, rhenid y swm rhwng ysgol Trefdraeth ac 
ysgol Yard Malltraeth ; ond nid ymddengys fod y trefniad 
hwn yn bodoli cyn 1874, oblegid yn Hydref y flwyddyn 
hono rhanwyd 8, sef arian pedair blynedd, rhwng 56 o 
dylodion, mewn glo, &c., yn amrywio mewn gwerth o 1/6i 
5/- Mae yr elusen hon yn cael ei gweinyddu gan y 
Gwarcheidwaid Eglwysig. 

ELUSEN GRIFFITH WILLIAMS. 


? 


Ymddengys oddiwrth y “ Maen Elusen,” yn gystal ag 
oddiwrth Adroddiad Seneddol 1786 fod un o'r enw uchod 
wedi rhoddi ro/- yn flynyddol i dylodion y plwyf; ond yn 
ol Adroddiad Dirprwywyr Elusen yn 1833, ymddengys fod 
y rhodd yn ddirym yn unol â “ Deddf y llaw farw.” (Mort- 
main Act, 9 Geo. 2. c. 36). 


ELUSEN THOMAS PARRY. 


Elusen fechan iawn yw hon. Nid yw ond dau sw// y 
fiwyddyn. Rhoddwyd hi gan y gwr uchod, i gael ei thalu 
allan o ystad Mr. Pool, goruchwyliwr Syr Hugh Owen. Pan 
wnaed ymchwiliad gan y Dirprwywyr yn 1833, ymddengys 
nad oedd dim yn cael ei dderbyn o'r elusen, ac nid ym- 


TREFDRAETH. 47 


ddengys ei bod yn adnabyddus i olynydd Mr. Pool; ei 
hamcan ydoedd rhoddi bara i'r tylodion, ond mae wedi ei 
cholli. 


ELUSEN CATHERINE EVANS. 


Yn ol Adroddiad Seneddol r786, rhoddes un o'r enw 
Cathrin Evans y swm o £2, gyda chyfarwyddyd fod eu llôg 
i gael ei wario am fara i'r tylodion. Yr oedd yr arian ar yr 
amser uchod i gael eu talu gan un Richard Jones ; a byddai 
Richard Jones yn talu 2/- bob blwyddyn hyd ei farwolaeth, 
ac wedi hyny gan ei weddw hyd ei marwolaeth hithau, yr 
hyn a gymerodd le tua'r flwyddyn 1813. Ar ol hyny ni 
dderbyniwyd dim. Yn y flwyddyn 1833 gwnaed cais ar ei 
nhai, yr hwn oedd ei chymynweinydd (executor) am daliad 
o'r £2 llog oedd erbyn hyn yn ddyledus; ond nid ym- 
ddengys fod neb heddyw yn gwybod dim beth ddaeth o'r 
cais na'r elusen, ac mae'n debyg na cheir gafael arni mwy. 


ELUSEN OWEN WILLIAMS. 


Dyma elusen werthfawrocaf y plwyf ar hyn o bryd. Oddi- 
wrth Adroddiad Seneddol r786 ymddengys fod Owen 
Willlams, Treddafydd Isaf yn ei ewyllys, wedi rhoddi tir yn 
werth £1 r2s. y flwyddyn, tuag at brentisio plant tylodion. 
Y pryd hyny yr oedd yr arian dan reolaeth y Gwarcheidwaid 
Eglwysig. 

' Mae y tir crybwylledig yn cynwys amaethdy a thir cysyllt- 
iedig âg ef yn mhlwyf Niwbwrch, yn cynwys Ia. 27. 14%. 
at yrhwn yr ychwanegwyd 2a. 37. 4%. rhyw bedwar ugain 
mlynedd a deg yn ol, pan gauwyd Morfa Malltraeth. 

Tua'r flwyddyn 1823, cawn fod un John Garmon yn dal 


y tir a'r tŷ am y rhent blynyddol o £3 15s. ar addewid ar 


48 HANES PLWYF 


ran y plwyf i beidio cynyddu ei rent am 20 mlynedd, ar y 
dealltwriaeth ei fod yntau i adeiladu tŷ da arno. Cyflawn- 
wyd y cytundeb hwn yn foddhaol. 

Y ffordd a arferid fyddai cadw y rhent blynyddol am dair 
blynedd, yna defnyddio'r swm i brentisio plentyn tlawd o'r 
plwyf, yr hwn a ddewisid gan y festri. Prentisiwyd 14 o 
blant y plwyf ar bwys yr elusen hon rhwng y flwyddyn 1811 
a'r flwyddyn 1833. O hyny hyd ymweliad Dirprwywyr 
Elusen yn 1890 nid yw yr Adroddiad yn gyflawn ; ond o'r 
flwyddyn 1880 hyd 1895. Cafodd saz7Z o blant eu preniisio, 
a derbyniasant Z,8o o'r elusen hon tuag at eu gynorthwyo. 
O'r flwyddyn 1895 hyd yn awr prentisiwyd tri o_ blant. 
Gwerth blynyddol yr elusen yn awr ydyw /Z5, dyledus ar 
Glangauaf. 

Ymddiriedolwyr presenol yr elusen yw Cyngor Plwyf 
Trefdraeth. 

ELUSEN OWEN JONES. 

Yn ei ewyllys, dyddiedig Mehefin gfed, 1788, rhoddodd 
Owen Jones, Marian, Trefdraeth, y swm o Z30 i'w ferch 
Agnes, a Mary Hughes, ei ferch-yn-nghyfraith, a'i wyrion 
Robert ac Anne Roberts, Anne Jones ac Elizabeth Jones, 
mewn ymddiriedaeth iddynt hwy ac i'w hetifeddion ar eu 
holau, Yr oeddynt i roddi y £30 mewn lle dyogel, ac i 
gynyrchu llôg o 30s. y flwyddyn am byth, ac fod y gos. hyn 
i gael eu defnyddio fel y canlyn :—12s. i blwyf Llan Gad- 
waladr; ros. i blwyf Llanbedr, Newborough, a'r swm o 8s. 
gweddill i blwyf Trefdraeth; ac fod y symiau i gael eu 
rhanu rhwng y gwrthrychau tylotaf yn mhob plwyf ar ddydd 
Gwyl St. Thomas bob blwyddyn, gan y gwarcheidwaid 
Eglwysig yn ol eu doethineb. Ac er mwyn mwy o sicrwydd 


TREFDRAETH. 49 


mewn perthynas i dalu yr arian hyn i'r gwarcheidwaid, darfu 
i'r testamentwr roddi rhanau o'i etifeddiaeth i bob un o'r 
ymddiriedolwyr uchod, a'u bod i ddal y rhanau hyny tra y 
parhaent i gyfranu arian yr elusen, ond os na thalent, fod 
rhan y gwrthodwr o'r etifeddiaeth i'w chymeryd oddiarno a'i 
rhoddi i'r sawl a garia allan ei ewyllys. Mor ofalus oedd 
am y tlawd ! 

Rywbryd torodd y teulu yn ddwy gangen, a rhanwyd 
etifeddiaeth Owen Jones rhyngddynt; yna yr oedd un 
gangen o'r teulu i dalu 3s. a'r llall i dalu 5s. yn flynyddol. 
Yn y flwyddyn 1833 yr oedd y 3s. yn cael ei dalu yn rheol- 
aidd, ond gwrthodai y gangen arall o'r teulu dalu y 5s. 
gweddill, a dadleuent nad oeddynt yn rhwym i'w thalu, gan 
fod y rhodd yn ofer a dirym yn ol “ deddf y Llawfarw ” 
(Mortmain Act, 9 George TI., c. 36). 

Yn y flwyddyn hon (1833) yr oedd un o'r enw David 
Jones, tenant tir Tyddyn Adda a Thyddyn Crythor, sef tir 
y diweddar Owen Jones, Marian, yn talu i blwyf Llan- 
gadwaladr y swm dyledus o 12s. Ond nid oes dim yn dod 
oddiwrth yr elusen hon yn awr i blwyf. Trefdraeth na Llan- 
gadwaladr, na Newborough ; a pha bryd y gwnaed y taliad ° 
diweddaf mae yn anhawdd gwybod. 

Mae Tyddyn Adda yn awr yn meddiant Robert Davies, 
Ysw., Bodlondeb, Bangor, ac y mae Tyddyn Crythor yn 
meddiant Mr. William Hughes, Tyddyn Isaf, Pentraeth ; 
ac nid yw yn ymddangos fod y naill na'r llall yn gwybod 
dim am yr elusen dyledus o'r tiroedd hyn, a dywedir nad 
oedd grybwylliad am hyn yn ngweithredoedd pryniant y tir. 

Felly mae yr elusen hon eto wedi ei cholli, ac nid oes neb 
yn barod i'w hadnewyddu. 


50 HANES PLWYF TREFDRAETH. 


ELUSEN RICHARD WILLIAMS. 

Yn ol ei ewyllys, dyddiedig Ebrill 28ain, 1777, rhoddodd 
Mr. Richard Williams, Treddafydd, Trefdraeth, dŷ a gardd, 
yn agos i Eglwys Niwbwrch, ar yr ochr dde-orllewin iddi, i 
dylodion plwyf Niwbwrch a Threfdraeth am byth. Bwriadai 
i'r arian blynyddol a dderbynid fel rhent am yr eiddo gael 
eu rhanu yn gyfartal rhwng y ddau blwyf.  Derbynid 10s. 
yn flynyddol gan y gwarcheidwaid Eglwysig i fyny hyd y 
flwyddyn 1842, ond nis gellid sicrhau beth a ddaeth o 
honynt ar ol hyny. Mae y gwarcheidwaid presenol yn 
sicrhau na dderbyniwyd hwynt er's dros 4o mlynedd o'r hyn 
lleiaf. Mae pob ymchwil wedi ei wneyd gan Ddirprwywyr 
1896 i geisio dod o hyd i'r hwn a ddylai eu talu, ond yn 
hollol ofer. Mae yr Allt Gwta (oblegid dyna enw'r ty dan 
sylw) yn awr yn meddiant Mr. David Williams, Glasdo, 
Ffestiniog, a derbynia rent blynyddol o gos. am dano. Ac 
er fod gryn dywyllwch yn gordoi yr amser y collodd y 
plwyf ei hawl, eto nis gellir amheu hawl y perchenog 
presenol. 

RHODDION ERAILL I'R PLWYF. 

Gellid enwi a manylu ar amryw roddion gwerthfawr eraill 
a roddwyd yn ddiweddarach, megis tir at adeiladu capel 
Methodistiaid Yard Malltraeth; tir at adeiladu Ysgol 
Genedlaethol yn yr un lle; a thir i adeiladu ysgol a thy yn 
mhentref Bethel hefyd; ond daw y rhai hyn dan ein sylw 
wrth ymdrin âg hanes Ymneillduaeth ac Addysg yn y plwyf. 
Yn mhlith y rhai hyn hefyd yr ymddengys y llain tir a 
roddes Mr. Meyrick, Bodorgan, i'r Methodistiaid Calfinaidd 
yn Bethel tua'r flwyddyn 1816. 


PENNOD V. 


HANES ADDYSG ELFENOL YN Y PLwYF. 


p~“ benodwyd Dr. Robert Williams yn rheithior y 

plwyf hwn yn 1826, tarawyd ef ar unwaith mai un o 
anghenion mawr ei blwyf oedd addysg. Yr oedd hyn yn 
berffaith naturiol iddo ef; yr oedd yn dod yno yn syth o 
fod yn brifathraw Ysgol flodeuog y Friars, Bangor. Nid hir 
y bu heb ymdrechu llanw y diffyg yn ei blwyf. Cynllun- 
iodd, a darbwyllodd eraill i gymeryd dyddordeb yn y 
cwestiwn pwysig hwn, oedd yn tynu sylw y wlad y dyddiau 
hyny, sef addysg elfenol. Ymunodd teulu Meyrick, Bod- 
organ, gydag ef, ac amryw bersonau dylanwadol eraill, yn 
Cynwys Rheithior Langadwaladr=y Pareh John Hughes 
mhentref Bethel, ar gyfer y ddau blwyf—Trefdraeth a 
Llangadwaladr. Agorwyd yr ysgol hon yn 1828, a hi oedd 
yr ysgol gyntaf o'r 'r fath. yn yr holl blwyfydd cylchynol. 
Cymerai y Dr. Williams ddyddordeb mawr ynddi, a phrofodd 
yn fantais anrhaethadwy i luaws mawr o ieuengctyd y plwyfi 
o amgylch. Wrth gwrs, araf, fel pob sefydliad o'r fath, y 
cychwynodd, ond ni bu yn hir cyn dod yn ddylanwad mawr 
er daioni. Yr ysgolfeistr cyntaf a fu yma oedd un o'r enw 
Horatio Davies. Nid oedd yr adeilad yn fawr o ran 
maintioli. Ei hyd, rz llath; lled, 6 llath : ac yn cynwys 
digon o le i 99 o blant, yn ol chwe troedfedd ysgwar i 
bob un. 

Bu am flynyddoedd yn graddol ddadblygu i'r hyn ydyw 


52 HANES PLWYF 


yn awr. Nid oedd yr addysg ar y dechreu ond syml ac 
elfenol iawn ; a gellid gweled bechgyn a genethod o 12 i 15 
oed, a chwaneg na hyny, yn ymboeni wrth ddysgu ysgrifenu 
eu henwau. Nid oedd ond nifer bychan iawn o destynau 
chwaith yn cael eu dysgu ar y dechreu, ond graddol 
gynyddent. Nodwedd arall oedd, nad oedd y mwyafrif 
mawr yn aros ond ychydig iawn yn yr ysgol. Y syniad 
presenol yw fod zaz4Z i'r plentyn gael deg neu ddeuddeng 
mlynedd o ysgol cyn ei droi allan i enill ei fara; ond y 
syniad y pryd hyny oedd y byddai yn dda iawn ar blentyn 
os y caffai 12 mis o ysgol. Pa fodd bynag, gwellhaodd 
pethau ac eangodd syniadau y plwyfolion, fel yr oedd yr 
ychydig addysg a geid yn cael daear yn mywyd y plwyf. 
CYFLWR YR YSGOL YN 1847. 

Yn y flwyddyn uchod talodd Dirprwywyr apwyntiedig y 
. Llywodraeth ymweliad â'r ysgol hon fel pob un arall, ac 
mae eu hadroddiad yn ddyddorol a phwysig. Yn mhlith 
pethau eraill, dywedant mai ysgol mewn cysylltiad â'r 
Gymdeithas Genedlaethol er hyrwyddo addysg y tylodion 
yn egwyddorion yr Eglwys Sefydledig oedd ; fod yr ystafell 
mewn cyflwr tra boddhaol; yn cynwys cyflenwad da o 
ddodrefn mewn cyflwr boddhaol; a chyda golwg ar rif y 
plant, cawn y manylion a ganlyn :— 


Rhif ar y llyfrau  ... ges sw. Og 
Presenol ar gyfartaledd  ... — 
Ysgolheigion yn dod i'r ysgol am lai na blwyddyn  .... 9 
a n » am fwy na blwyddyn a 
llai na dwy 12 
a s3 ” 2 a. thair rs 
” ” » 3 33 phedair 35 


” ” » am fwy na phedair blynedd 15 


TREFDRAETH. 53 


O ran oedran, safai yr ysgolheigion fel hyn :— 
Rhwng 5 a ro ced... sis sæ 60 
Dros ro oed aa ss ww BB 

Cyfartaledd am y flwyddyn 1846: 65 

Am yr ysgolfeistr, rhoddir y ffeithiau canlynol :—Mai ei 
waith blaenorol oedd dilledydd, ond ei fod wedi dechreu fel 
ysgolfeistr pan oedd yn 34 oed, ac yr oedd yn awr yn 42. 
Ei gyflog oedd £26 yn y flwyddyn. Yr oedd £20 yn cael 
eu derbyn oddiwrth geiniogau y plant, ac yr oedd y gweddill 
i orphen ei gyflog ac i gyfarfod a_threuliadau yr ysgol yn 
dyfod oddiwrth danysgrifiadau, y rhai oedd tua £26 yn y 
flwyddyn. 

Y testynau a ddysgid:—Yr Ysgrythyr, Catechism yr 
Eglwys, Darllen, “Ysgrifenu, Rhifyddiaeth, Gramadeg 
Saesoneg, Cerddoriaeth. 

Oddiwrth hyn gwelwn fod addysg sylweddol ac eang yn 
cael ei chyfranu cyn derbyn g7amf o'r Llywodraeth na 
Rheolau y Bwrdd Ysgol. 


ADRODDIAD YR ARHOLWR.* 


Cawn adroddiad yr Arholwr yn yr un flwyddyn, dyddiedig 
Hydref 29ain. Wele grynhodeb ohono :— 

Nifer yn bresenol, 59. Yr oedd 15 yn alluog i ddarllen 
y Beibl gyda rhwyddineb, ac yn gydnabyddus â phrif 
ffeithiau yr Ysgrythyr. _ Dysgent ramadeg Saesoneg, ac 
hefyd i ysgrifenu ar lyfrau (copies). Yr oedd 46 o'r llyfrau 
wedi eu hysgrifenu yn dda, a 23 gystal ag y gellid disgwyl. 
Yr oedd 30 o blant yn dysgu y Catechism ; ac yr oedd. 15 
yn gallu ei adrodd yn berffaith. Meddai yr ysgolfeistr 


* Report of Commission of Inguiry into the state of Education 
in Wales, 1847 (Bangor Free Library). 


54 HANES PLWYF 


ddisgyblaeth dda; yr oedd y genethod yn cael dysgu 
gwaith edau a nodwydd. Cymerai yr ysgolfeistr boen fawr 
i eglurhau y gwersi i'r plant, er nad oedd ganddo yr un 
athraw nac athrawes gynorthwyol. 

Dyna swm a sylwedd yr adroddiad, ac y mae yn ad- 
lewyrchu llawer o glod ar yr athraw—Dafydd Hughes,—ac 
ac ar y Dr. Williams, a phawb eraill oedd wedi dwyn yr 
ysgol i'r fath gyflwr mor lewyrchus, a'r cwbl yn hollol 
wirfoddol, heb ddim i'w cymell i wneyd y fath aberth ond 
cariad gwirioneddol at lesiant y genedl oedd yn codi. Ond 
ni aberthwyd erioed ar well allor, nac i well nac uwch dyben. 


AIL-ADEILADU A HELAETHU YR YSGOL YN 1859. 


Yn y flwyddyn 1849 y daeth Dr. Owen yn Rheithior y 
plwyf, ac efe ei hunan wedi bod yn ysgolfeistr yn Beaumaris 
am amser. Yr oedd yn llawn sêl dros addysg yr ieuangc, a 
gwnaeth ei oreu i ychwanegu at ddefnyddioldeb yr ysgol 
mewn gwahanol ffyrdd, ond yn benaf drwy ofalu am ysgol- 
feistriaid da. Ymddengys i'r ysgol roddi camrau cyflym yn 
mlaen, ac yn mhen llai na deng mlynedd ar ol ei ddyfodiad 
penderfynodd ail-adeiladu a helaethu yr ysgol. Gellir yn 
hawdd weled pa mor fawr oedd ei gariad at lesiant yr ardal 
pan edrychir ar y ffaith iddo roddi y darn tir ar ba un y saif 
yr ysgol yn awr, yn rhad ac am ddim, allan o'i etifeddiaeth 
bersonol ei hun. 

Yr oedd y darn tir hwn yn rhan o Carreg Ceiliog, a 
mesura 17. go4. Rhoddwyd hi gan Hugh Davies Owen yn 
1859, ar y 12fed dydd o Orphenaf, trwy ganiatad yr Esgob 
Campbell, i Weinidogion a Gwarcheidwaid Eglwysig plwyfi 
Trefdraeth a Llangadwaladr, i'r dyben fod i'r adeilad oedd 


TREFDRAETH. Bg 


ar y tir, neu a godid, i fod am byth i gael ei defnyddio 
yn ysgol i addysgu plant a rhai mewn oedran, neu blant yn 
unig, perthynol i'r dosbarth llafurol a dosbarthiadau tylodion 
eraill yn mhlwyfi Trefdraeth a Llangadwaladr, ac fod yr ysgol 
i fod yn agored i arolygiad arolygydd yr ysgolion bob amser, 
ac i gael ei dwyn yn mlaen yn wastadol yn unol ag egwydd- 
orion y Gymdeithas Genedlaethol. Yn mhellach, fod yr 
ysgol i gael ei rheoli gan Reithior Trefdraeth, Rheithior 
Llangadwaladr, Gwarcheidwaid y ddau blwyf, a chwech o 
bersonau eraill. 


Dyna yn fras gynwys y weithred a drosglwyddodd y llain 
tir at wasanaeth addysg y ddau blwyf. Ar hwn yr adeilad- 
wyd yr ysgoldy rhagorol sydd yno heddyw. Costiodd 
£914 17s. 8&. Yr oedd y tanysgrifiadau yn cyrhaedd 
£697 6s. 6c., a thalodd Dr. Owen o'i logell ei hun y 
gweddill, sef £217 11$. 2c. | 


Saif yr adeilad ragorol hon yn gofgolofn hardd o sêl a 
chariad Dr. Owen at addysg ieuengctyd ei blwyf. Cynydd- 
odd rhif yr ysgolheigion am amser, hyd nes yr adeiladwyd 
ysgolion eraill yn y cymydogaethau cylchynol. Yn y 
flwyddyn 1873 adeiladodd Meyrick, Bodorgan, ysgoldy yn 
Llangadwaladr, ac adeiladwyd ysgoldy arall yn Soar, cornel 
gyfagos o blwyf Aberffraw, yn y flwyddyn 1875. Effeithiodd 
hyn yn niweidiol ar rif ysgolheigion Trefdraeth. Effeithiodd 
ysgoldy Malltraeth o bosibl fwy na'r ddau arall yn nghyd ; 
fel nas gall rhif ei hysgolheigion yn awr gystadlu a'r rhif a 
feddai pan nad oedd ganddi wrthymgeisydd yn y maes. 
Cyfartaledd am y flwyddyn yn diweddu r902 oedd 46. 
Nifer ar y llyfrau, 6o. 


56 HANES PLWYF 


RHESTR O YSGOLFEISTRIAID TREFDRAETH. 


I. HORATIO DAVIES. — Dyma ysgolfeistr cyntaf Tref. 
draeth. 

2 JONEs.—Yr oedd efe yn ddyn mewn gwth o 
oedran, ac nid arhosodd yma ond ychydig amser. 

3. JoHN PARRY.—Dyn bychan o gorpholaeth, a gelwid 
ef yn gyffredin wrth yr enw ““John Parry bach.” Yr oedd 


yn ganwr rhagorol iawn, a byddai galw mawr am dano lle 


bynag byddai angen am gynorthwy. Byddai yn myned i 
Gapel y Methodistiaid yn Bethel ar ol y gwasanaethau yn 
yr Eglwys, er mwyn eu dysgu i ganu. 

4. DAFYDD HUGHES.— Nid oedd efe wedi ei ddwyn i fyny 
yn ysgolfeistr. Dilledydd ydoedd hyd nes yn 34 oed, ond 
troes allan yn ysgolfeistr rhagorol iawn. Cymerai boen a 
thrafferth fawr i wneyd i'r plant ddeall y gwersi, ac nid eu 
dysgu fel parrots. Yr unig gŵyn a glywais oedd ei fod yn 
dueddol i fôd yn greulawn ar adegau. Yr oedd yn meddu 
disgyblaeth ragorol ar ei ddisgyblion. 

5. WILLIAM FURNALL LEECH.—Yr oedd efe wedi cael 
addysg ragorol hyd nes yn 21 oed. Dechreuodd ei oes fel 
swyddog cyllidol y Llywodraeth (ZÆxcise Officer). Yr oedd 
yn gyfaill i Dr. Williams, Trefdraeth, ac ar ei gais yr ym- 
gymerodd a'r gwaith yn yr ysgol; ond ni bu Dr. Williams 
fyw ond ychydig amser ar ol iddo dd'od yma, ac nid arhos- 
odd Mr. Leech ond ychydig gyda Dr. Owen. Ymddi- 
swyddodd, ac ymgymerodd yn fuan a'r gwaith o gadw y 
Llythyrdy cyntaf yn y plwyf, a pharhaodd yn y swydd hono 
hyd ei farwolaeth yn 1891, yn 8&2 mlwydd oed. Cedwir y 
Llythyrdy gan ei ferch, Miss E. Leech, hyd heddyw. 

6. JAMES SMITH.—Wedi treulio rhai blynyddoedd fel 


TREFDRAETH. 57 


Ysgolfeistr, aeth ef i Goleg St. Bees, er cymwyso ei 
hun ar gyfer y weinidogaeth Eglwysig. Urddwyd ef yn 
Ddiacon yn 1869, ac yn Offeiriad yn 1870. Bu yn Gurad 
yn Llanfaelog, ac yna yn Amlwch ; ac yn 1875 penodwyd 
ef i fywoliaeth Rhosybol, lle y bu farw yn 1902. 

7. W. ROWLANDS.—Dyn bychan, bywiog, yn deall ac 
yn gwneyd ei waith yn rhagorol oedd hwn. Symudodd oddi 
yma i Loegr ; mae yn awr yn Poole, Dorsetshire. 

8. HUGH OwEN.—Gwasanaethodd ef yma fel disgybl- 
athraw, o dan Rowlands; trwyddedwyd ef yn Ysgolfeistr, a 
dilynodd ei hen athraw yn yr ysgol hon. Wedi hyn ym- 
baratodd ar gyfer y weinidogaeth ; urddwyd ef, a bu yn 
Gurad yn Caernarfon. 

9. WILLIAM FRANCIS WILLIAMS.—Mab i John Williams, 
Four Crosses, Treborth, ger Bangor ydyw ef. Daeth yma 
yn ddyn ieuangc o'r Coleg, a gwnaeth waith rhagorol. Yr 
oedd ganddo ddylanwad rhyfeddol ar y plant. Ymadawodd 
oddiyma i Ysgol yr Henblas, Llangristiolus. Mae yn awr 
yn Ysgol y Bwrdd, Garn Dolbenmaen, Sir Gaernarfon. 

Io. DaviID THOMAS (Dewi Meirion),—Daeth yma yn 
ddyn canol oed, o Llanrhaidr Mochnant, a bu yma hyd nes 
y penodwyd yr Ysgolfeistr presenol yn y flwyddyn 1892. 
Yr oedd yn fardd da, ac enillodd amryw wobrwyon ; magodd 
rai o'i blant yn gantorion rhagorol; mab iddo ef yw Mr. E. 
G. Thomas, Llangadwaladr. Symudodd oddiyma i Cilcain, 
a deallaf ei fod erbyn hyn wedi gwasanaethu ei amser, ac yn 
byw ar ei flwydd-dâl. 

11. OWEN ROBERTS.—Sef y meistr presenol. Daeth yma 
o Ysgol Llanidan, ac y mae yma bellach er's deuddeng 
mlynedd, ac yn rhoddi boddlonrwydd yffredinoli bawb. 


58 HANES PLWYF 
YSGOL BABANOD MALLTRAETH. 


Adeiladwyd ysgoldy Malltraeth i ddau amcan, sef i fod 
yn Ysgol ddyddiol i fabanod, ac yn gapel cenhadol ar y Sul 
i drigolion y rhan boblog hon o'r plwyf. 

Yn y flwyddyn 1870, Ionawr 26ain, cawn fod Dr. Owen, 
Rheithior, wedi prynu darn o dir yn Malltraeth, yn nghwr 
deheuol y pentref, i'r dyben hwn. Yn fanwl mesura y darn 
tir ar draws ei wyneb agosaf i'r gogledd 39 troedfedd 3 mod- 
fedd ; y pen nesaf i'r dehau 32 troedfedd 3 modfedd ; ar yr 
ochr nesaf i'r dwyrain 34 troedfedd ; a'r ochr nesaf i'r gor- 
llewin 4o troedfedd. _ Perchenog blaenorol y tir oedd Owen 
Morris, yr hwn oedd wedi ei feddianu oddiwrth Ddirprwy- 
wyr Morfa Malltraeth a Chorsddygau er y flwyddyn 1862. 

Yn awr trosglwyddwyd ef drosodd i enw y Rheithior a'r 
ddau Warcheidwaid Eglwysig. Y Gwarcheidwaid ar y pryd 
oeddynt William Jones, Glantraeth, ac Owen Jones, Marian. 
Talwyd deuddeg punt a deg swlltam y tir. Ac yn ol deddf 
y trosglwyddiad yr oedd Ysgol i gael ei hadeiladu ar y lle er 
addysgu plant a phobl mewn oed, neu blant yn unig, 
perthynol i'r dosbarth llafurol, neu rhyw ddosbarth tylodion 
eraill yn mhlwyf Trefdraeth, ac fod y cyfryw ysgol i fod 
mewn undeb gwastadol, ac yn cael ei chynal yn unol, âg 
egwyddorion, y Gymdeithas Genedlaethol Gorphoredig ; ac 
fod rheolaeth yr ysgol i fod yn nwylaw y Gwarcheidwaid a'r 
Rheithior, ac fod y Gwarcheidwaid hyny i fod yn gymmun- 
wyr Eglwys Loegr. Dyna yn fyr delerau cytundeb pryniant 
y tir. Adeiladwyd yr adeilad ar y tir hwn ar gost yr Eglwys, 
a chychwynwyd ysgol ynddi. Parhaodd yr ysgol elfenol am 
chwech i saith mlynedd, a chauwyd hi i fyny yn y flwyddyn 
1877. 


TREFDRAETH. 59 


Yn yflwyddyn 1888 gwnaeth y Rheithior, yr Hybarch 
Archddiacon Pryce, drefniadau er ailgychwyn yr ysgol; a 
phenodwyd athrawes drwyddedig i ofalu am yr addysg ; ac 
y mae Mrs. Russell, yr hon a benodwyd y pryd hyny, yn 
parhau mewn gofal hyd heddyw; a chyflawna waith 
rhagorol. 

Yn ol Llyfr Glas y Llywodraeth gwelaf fod digon o le yn 
yr ysgol hon i 100 o fabanod, ac fod cyfartaledd y presenol- 
deb am y flwyddyn yn diweddu Ionawr 1902, yn 36, allan o 
48 ar y llyfrau. 

DIWEDDGLO, 


Mae y ffeithiau uchod am addysg plwyf Trefdraeth yn 
dangos yn eglur ofal mawr yr Eglwys am addysg pobl ei 
gofal. Ar draul rhoddion gwirfoddol yr adeiladodd ei 
“hysgolion, ac ar roddion gwirfoddol y bu yn eu gynal am 
gyfnod maith heb ddimai o roddion y Llywodraeth, a 
pharha o hyd i'w cynal drwy lawer iawn o hunan-aberth ac 
ymdrech. Pa nifer bynag o ddynion defnyddiol, a dynion 
enwog sydd wedi cael eu cychwyn o'r plwyf hwn, dylid 
cadw mewn cof mai i'r ysgolion cenedlaethol y maent, gan 
amlaf, i ddiolch am eu cychwyniad ; ac os yw moesoldeb y 
plwyf yn uchel, dylid cofio yn ddiolchgar, fod hyn i'w 
briodoli i raddau helaeth iawn i'r addysg grefyddol bur sydd 
wedi ei chyfranu yn ddyddiol er's ugeiniau o flynyddoedd 
yn yr hen ysgol genedlaethol. 


PENNOD VI. 


HANES MORFA MALLTRAETH, 


MAE rhan fawr ar hyd ochr Deheu-ddwyreiniol plwyf 

Trefdraeth yn cael ei wneyd.ifyny o forfa, yn cael 
ei adnabod wrth yr enw uchod. Ar y cyntaf, ac hyd yn 
gydmarol ddiweddar, nid oedd y Morfa namyn chwareule 
tonau'r eigion ; gorchuddid ef gan y llanw am filldiroedd i 
gyfeiriad Llangefni. Mae y Morfa oll yn cael ei wneyd i 
Llangeinwen, Llangaffo, Llanfihangel-Esceifiog, Llanidan, a 
Llanffioan. 

Yr oedd yma ddau le neillduol i groesi y Morfa yn yr hen 
amser. Wrth gwrs yr oedd yn anmhosibl croesi pan fyddai 
y llanw i fyny, ac nid oedd yn ddiogel i groesi ar y trai, ond 
yn y ddau le hyn. 

Yr oedd un o'r lleoedd hyn yn y lle y 'saif pentref 
Malltraeth yn awr ; defnyddid hwn gan drigolion Llangad- 
waladr ac Aberffraw, wrth fyned am Abermenai er croesi i 
Sir Gaernarfon. Nid oes fawr o amheuaeth nad y ffordd 
yma y byddai taith yr hen dywysogion rhwng y Wyddfa ac 
Aberffraw. Gelwid lleoedd i groesi wrth yr enw rhŷd. Yn 
rhywle ar y Morfa, gyferbyn a Malltraeth, yr oedd carreg 
ddu fawr, a hono oedd y nôd i ddangos pa ffordd i fyned ; 
a gelwir tyddyn bychan sydd uwchben Malltraeth, hyd 


A.. » 


heddyw, wrth yr enw “ Rhŷd y maen dŷ.” Hwn oedd yr 
unig dŷ yma y pryd hyny, a safai ar y lan, megis gorsaf cyn 


cychwyn y daith dros orweddle y môr. 


HANES PLWYF TREFDRAETH. 61 


Lle arall i groesi oedd gyferbyn a phen isaf y ffordd sydd 
yn arwain oddiwrth Eglwys Trefdraeth i lawr i'r Morfa. Yn 
rhywle tua chanol y Morfa yr oedd yna garreg wen, a phan 
fyddai hono yn y golwg, byddai yn ddyogel i groesi. Yr 
oedd yn cael ei hadnabod gan y teithwyr, wrth yr enw 
“ Ladi Wen.” Yr oedd yr hen foneddiges hon yn ateb dau 
ddyben, sef dweyd pa /e, a dweyd pa 47yd i groesi. Yr oedd 
yna ffordd y pryd hyny yn arwain o'r Morfa yr ochr draw i 
fyny dros drum Llangaffo. Credaf fod yr hen ffordd yno o 
hyd, yn cael ei hadnabod fel “Lôn Dugoed;” mae hi yn 
wastad â ffordd Trefdraeth ; a dyna'r ffordd unionaf i draed- 
deithwyr o Drefdraeth i Gaernarfon. Byddai yn cael ei 
defnyddio yn helaeth gan y dosbarth hwn hyd nes y daeth 
cerdded yn beth allan o'r ffasiwn. 

Rywbryd cyn y flwyddyn 1788, daeth perchenogion y 
tiroedd oedd yn terfynu ar y Morfa i benderfyniad i geisio 
cau y môr allan o'r Morfa, a rhanu y tir rhwng y perchenog- 
ion a allent brofi eu hawl iddo. Er mwyn cyflawni hyn yn 
rheolaidd, pasiwyd mesur yn y Senedd, yn eu hawdurdodi i 
wneyd hyn. Gelwid y mesur yn “ Fesur er rhanu a chau y 
Morfa o elwir Malltraeth a Chorsddygau, yn Sir Fôn, ac er 
argloddio y Morfa dywededig, ac er gwneyd toriadau, dyfr- 
leoedd, a gwehydd eraill er sychu, a chadw yr unrhyw, ac i 
ganiatau defnyddiad rhydd o'r cyfryw doriadau, neu ddyfr- 
leoedd gyda chychod, neu lestri eraill, drwy dalu trethi neillduol 
a roddid tuag at adgyfnerthu y morglawdd a'r gweithfeydd.” * 
Pasiwyd y ddeddf hon yn 1788, a gwnaed y goreu o'r dar- 
pariadau, ond ychydig a fu y llwyddiant. Methwyd a 
gwneyd y gwaith yn ddigon effeithiol, yr oedd y môr yn eu 
gwawdio ar ol pob ymdrech. | 


* 28 George iii. c. lxxi. 


62 HANES PLWYF 


Yn mhen dwy flynedd, sef yn 1790, apeliwyd at y Senedd 
am ddeddf arall. Gelwid hon yn “ Ddeddf er argloddio y 
Morfa, a elwir Malltraeth a Chorsddygau, yn fwy effeithiol, 
a sychu a chadw yr unrhyw, a'r tiroedd isel a gauwyd ato.” * 

Prif amcan y mesur hwn oedd rhoddi hawl i weindddwyr 
y ddeddf gyntaf i godi arian oddiar berchenogion /froedd 
oedd o amgylch y Morfa cauedig, y rhai oeddynt wedi cael 
eu gwella trwy sychu y Morfa. Ar ol dwy flynedd o geisio 
gweinyddu y ddeddf gyntaf, mae y gweinyddwyr, neu y Dir- 
prwywyr fel y gelwir hwynt, yn canfod yr anhawsder i gael 
digon o arian i gario yn mlaen eu gwaith enfawr, ac am 
hyny, drwy yr ail ddeddf, maent yn rhagweled y codid 
gwerth llawer o diroedd cylchynol, ac mai teg fyddai i 
berchenogion y cyfryw ddwyn rhan o'r draul. 

Wedi cael grym deddf i godi arian tuag at gyflawni y 
gwaith o wneuthur y môrgloddiau angenrheidiol, a gweith- 
ydd eraill cysylltiol, aethpwyd yn mlaen o ddifrif—aethpwyd 
i gostau mawrion ; ond torodd y môr drwodd, dinystriwyd 
bron yr oll, a safodd y cwbl heb ei gyffwrdd hyd y flwyddyn 
I8I1.Î Ŵ 

Yn y flwyddyn 1811 apeliwyd drachefn at y Senedd am 
ddeddf i gario'r gwaith yn mlaen, ac am alluoedd newydd- 
ion i'r Dirprwywyr i godi arian ; gelwir hi, “ Deddf i hel- 
aethu galluoedd dwy ddeddf Ei Fawrhydi. presenol, er cau ac 
argloddio y Morfa a elwir Malltraeth a Chorsddygau yn 
Sir Fon, ac er sychu a chadw y tiroedd isel cyfagos a gauwyd 
ato.” į 

Roddes y ddeddf uchod allu i'r Dirprwywyr i godi arian 
tuag at y gwaith heb fod dros haner can mil (£50,000). 


* 30 George iii. c. lix. t Gwel Llyfr Angharad Lloyd, p. 19, 20. 
t 5I George iii. c. cxxxii. 


TREFDRAETH. 63 


Wedi cael cyfalaf fel hyn at eu galwad aethpwyd yn 
mlaen i wneyd y gwaith oedd wedi ei ddinystrio, a'i esgeu- 
luso er's dros 2o mlynedd. 

Dyma yr amser y gwnaed y môrgloddiau cedyrn presenol. 
Mae y môrglawdd a rêd o Malltraeth i gyfeiriad Niwbwrch 
yn dri chwarter milltir o hyd, ac yn saith lath o uchder. 
Costiodd y gwaith a wnaed yn I811-1812 y swm o 
£44,400 allan o'r Z/50,000 yr oedd ganddynt hawl i'w 
gwario o dan y drydedd ddeddf Seneddol. 

Gwnaethpwyd y gwaith yn effeithiol y tro hwn. A mawr 
oedd y dyddordeb a gymerid yn ngorpheniad yr anturiaeth. 
Yr oedd lluaws mawr o weithwyr yn y lle, a chludwyd 
“drafftiau” anferth o goed mawrion dros y tonau o Gaer- 
narfon, a miloedd o lwythi o gerrig mawrion o “ Chwarel y 
traeth” tuag ato. Mawr oedd y llawenydd pan derfynwyd 
y cwbl. Dywedir fod y meistriaid gwaith wedi rhostio 
eidion cyfan er gwneyd gwledd a chynal noswaith lawen i 
ddathlu yr amgylchiad. 

Drwy y gwaith hwn enillwyd llawer iawn o dir i'r perch- 
enogion, oedd o'r blaen yn eiddo y môr. Wele gyfrif o'r 
Hr a enillwyd yn mhob plwyf :— 


Gwerth trethianol 
bob blwyddyn. 


A. R.P. A S D 
Trefdraeth US * JO . 224 7 10 
Llangristiolus 782 I 2O a. 339 9 6 
Llangeinwen B2591 O. a. 250 Ir- 
Llanidan 1230 9 .. 55 8 ŷ 
Llangaffo 45 214 ce. 2215 TO 
Llanfihangel-Esceifiog 403 I 1o ... 248 9 8 


—— 


Cyfanswm 2,523 I 10 Z1,047 9 8 


64 HANES PLWYF 


TIROEDD A WELLHAWYD. 


Gwerth y gwelliantau 
yn flynyddol fel sail 


i'w trethu. 

Yn mhlwyf A. R. P. LSD 
Llangristiolus ... 537 217 .. 203 4 4 
Trefdraeth aì ar E'R a XII 
Llangeinwen ... 96015 .. 24 o 6 
Llangaffo se yy o as 166 2 & 
Llanfihangel aa: 35 i4. co 45- T T 
Llanidan « B3 D38 «a 9 711 
Llanffinan se. 402 9 » 17 66 
Llangefni —— a —— A3 


Cyfanswm 1,470 3 12 £s5Iit 5 8 

Gwelir mai ychydig oedd cyfran Trefdraeth o'r tir a 
wellhawyd, dim ond ychydig dros naw erw, sef gwaelodion 
tir Ty Mawr, Pwllangau, Tyddyn Crythor, a Thyddyn 
Domas. 

Oddiwrth y tablau uchod enillwyd a gwellhawyd tua 
4,000 o erwau trwy waith morgloddiau Malltraeth a Chors- 
ddaugau. 

Yn y flwyddyn 1859 apeliwyd am y bedwaredd ddeddf 
Seneddol yn nglyn a'r Morfa. Teitl y ddeddf hon yw 
“ Deddf i newid, gwella, ac estyn y deddfau er cau, argloddio, 
a sychu y Morfa a elwir Malltraeth a Chorsddygau yn Sir 
Fon, ac 1 ddarparu ar gyfer cadwraeth y morgloddiau a'r 
afonydd, ac i ddybenion eraill.” 

Prif amcanion y ddeddf hon oedd ail drefnu'r modd i 
benodi dirprwywyr a'u galluoedd a'u dyledswyddau, yn nghyda 
rhoddi gallu iddynt godi yr arian oedd heb eu codi o'r swm 
o £50,000 yr oedd ganddynt hawl i'w codi. Y swm oedd 
heb eu codi o'r uchod oedd £5,600. Yr oedd y Dirprwy- 
wyr wedi myned i ddyled er cadw y morgloddiau mewn 


TREFDRAETH, 65 


effeithiolrwydd, ac yr oedd adgyweiriadau eraill yn aros 
eisieu eu cyflawni, a gofynent am hawl i godi y swm hwn 
mewn ffordd wahanol i'r hen drefn. Ac yn ol y bedwaredd 
ddeddf hon y rheolir gweithfeydd y Morfa yn awr. 

Yn ol papuryn a ddodwyd yn fy llaw y dydd o'r blaen, 
gwelaf fod y Dirprwywyr wedi bod braidd yn llac gyda'u 
dyledswyddau yn y gorphenol. Yn y blynyddoedd 1789— 
1791 benthyciodd y Dirprwywyr y Swm o £2,500 oddiar 
Thomas Williams, Llanidan. Bu y rhai hyny yn cael eu 
talu yn ddarniog a didrefn iawn am fwy na chan' mlynedd. 
Yn y flwyddyn 1822 yr oeddynt wedi eu talu ond £241 9s. 4c. 
ond gadawyd y rhai hyny am 37 o flynyddau, ac yr oeddynt 
wedi chwyddo yn £688 3s. 7c. Ac yr wyf yn deall nad oes 
ond ychydig o flynyddoedd er's pan mae yr oll wedi eu talu. 
Pa fodd bynag, mae pobpeth yn awr mewn trefn dda, a'r 
Morfa yn ffynonell enillfawr i'w berchenogion. 


PENNOD VII. 


YMNEILLDUAETH YN Y PLWYF. 


Sylwadau Rhagarweiniol. 


F": yn y rhan fwyaf o blwyfi Môn, daeth y ffurf o 
grefydd a adwaenir heddyw wrth yr enw uchod i'r 
plwyf hwn rywbryd cyn diwedd y ddeunawfed ganrif. 
Dywedir mai un o'r enw Richard Jones, o Niwbwrch, oedd 
yr Ymneillduwr cyntaf i bregethu yn y plwyf. Pregethai 
wrth dŷ bychan o'r enw Ty'nymorfa, ar forfa Malltraeth. 
Mae'r ty hwnw wedi ei chwalu er's llawer dydd, ac amaethdy 
helaeth yn sefyll ar y lle. Weithiau deuai rhai yno o'r 
Aberffraw i bregethu. Dechreuodd hyn pan oedd y 
Canghellydd Lewis yn rheithior y plwyf; ac y mae awdwr 
Methodistiaeth Môn ”—llyfr a gyhoeddwyd yn 1888,—yn 
dweyd fod Richard Jones wedi cael ei erlid gan “haid o 
ddynion anghrefyddol, yn cael eu harwain gan y Canghellwr 
Lewis, o'r Siamber Wen.” Yn awr mae hwn yn gyhuddiad 
difrifol, a rhaid i ni gael gweled a oes sail iddo. Yr hyn 
geisia yr awdwr uchod wneyd allan yw fod offeiriad yr 
Eglwys mor ddrwg fel ag i fod yn flaenor i haid o rai drwg 
i erlid daioni allan o'r plwyfi. Addefwn ar unwaith fod yr 
offeiriaid yn gyffredinol, yn cael eu cefnogi gan luaws o 
leygwyr, yn dangos gwrthwynebiad cryf i hyrwyddwyr Ym- 
neillduaeth. Paham y gwnaent hyn? Yn gyntaf oll, 
gadewch i ni ddeall mai xid oherwydd eu bod mor ddrwg fel 
nas gallent ddyoddef daioni yn agos attynt, fel yr awgryma 


HANES PLWYF TREFDRAETH, 67 


yr awdwr uchod; ni bu erioed waeth camddarlunio, 
Rhaid fod y dyn a ysgrifenai y fath ddarluniad naill ai yn 
rhy wâg o gymwysderau hanesydd i weled a deall arwyddion 
yr amserau neu ynte yn rhy /azw o elyniaeth at yr Eglwys 
“a'i gweinidogion, neu ni buasai byth yn ysgrifenu fel y 
gwnai. Yr oedd gan Eglwyswyr yr oes hono resymau 
cryfion dros wrthwynebu Ymneillduaeth yn eu plwyfi, ac nid 
yw ond teg i'r rhesymau hyny gael goleuni dydd, fel na lunir 
bai lle na bydd. 

Yn gyntaf, gwrlhwynebid Ymneillduaeth oddiar ystyr- 
iaethau egwyddorol a chydwybodol.* Yr oedd gwaith yr 
Ymneillduwyr yn afreoleidd-dra, yn groesi bob awdurdod, 
ac yn amddifad o bob trefn Eglwysig; a gwaeth na'r oll, 
yr oedd yn rhwyg yn undeb Eglwys Crist. Yr oedd llawer 
yn eu gwrthwynebu ar y tir hwn. 

Yn au, gwrlhwynebid Ymneillduaeth oddiar ystyriaethau 
gwladol.* Pan ddaeth yr Ymneillduwyr i awdurdod gwladol 
o dan Cromwell, profasant eu hunain yn ormeswyr di- 
drugaredd a chreulawn. Cymerai gyfrolau i ni ysgrifenu 
hanes y creulonderau a'r camdriniaethau a ddyoddefasai y 
tadau Eglwysig yn y cyfnod ofnadwy hwnw. Yn awr, yr 
oedd hyn oll yn fyw yn nghof y bobl yr adeg hon, ac 
arswydent rhag cyffelyb dynged yn y dyfodol. Cyfaddefa 
awdwr Methodistiaeth Cymru y byddid yn edrych ar yr 
Ymneillduwyr “fel rhai yn disgwyl yn ddystaw ac yn 
hiraethlawn am adeg i godi yn erbyn y brenin ac i ddym- 
chwelyd y Llywodraeth.”î Ac os edrychid arnynt yn y 
goleuni yna, nid rhyfedd iddynt gyfarfod â gwrthwyneb- 


* Gwel “ Hanes yr Eglwys yng Nghymru.” R. Camber Williams, 
p. 91. t“ Methodistiaeth Cymru,” iii. 502, 


68 HANES PLWYF 


iadau, ac hyd yn nod erlidigaethau. Dyna yn ddiameu a 
barai i'r Canghellwr Lewis wrthwynebu Richard Jones yn 
Trefdraeth. 

Ni fynem drwy hyn wneyd allan nad oedd yn Trefdraeth 
ddigon o rai digon drwg i erlid daioni, ac na dderbyniodd 
hyrwyddwyr Ymneillduaeth gamdriniaeth oddiar law dos- 
barth anystyriol o'r werin. Ond sicred a hyny, bod yr 
hanesion wedi eu gorliwio, a pherthynas yr Eglwys â hwynt 
wedi ei gamddarlunio. Nid oedd yr Eglwys yn gyfrifol am 
lawer helynt a gymerodd le, mwy nag oedd Methodistiaid 
Bodffordd yn gyfrifol am weithrediadau gwaradwyddus 
gwerin y lle ychydig flynyddau yn ol yn amser rhyfel y 
degwm. Beth bynag a wnaeth y Canghellwr Lewis, credwn 
ei fcd yn gydwybodol a chywir yn ei amcanion. 

PREGETHU YN GLANTRAETH. 

Tua'r flwyddyn 1760, ymddengys fod y Methodistiaid 
Calfinaidd wedi sefydlu eu hachos yn rheolaidd yn y plwyf. 
Yr oedd hen wr a hen wraig o'r enw Rowland a Jane Owen, 
yn byw yn Glantraeth, ac ymddengys mai yma y dechreu- 
wyd achos y Methodistiaid yn rheolaidd yn y plwyf. Parha- 
odd y dull hwn o grefydda yn Glantraeth am tua phedair 
blynedd ar ddeg. Gwnaed Rowland Owen yn “flaenor,” a 
byddai blaenoriaid yr adeg hono yn myned allan i bregethu. 

Rhaid cofio nad oedd y Methodistiaid y pryd hyny yr 
hyn ydynt yn awr. Nid oeddynt wedi tori cysylltiad â'r 
Eglwys ; mynychent y gwasanaethau a derbynient y cymmun 
yn yr Eglwys, a chadwent eu cyrddau pregethu ar amserau 
pryd na byddai gwasanaethau yn yr Eglwys. 


PREGETHU YN TREDDAFYDD. 
Tua'r flwyddyn 1790 symudodd Rowland a Jane Owen o 


TREFDRAETH. 69 


Glantraeth i Treddafydd, ffermdy adnabyddus iawn yn y 
plwyf, a symudodd achos y Methodistiaid gyda hwynt. 
Cariwyd y gwaith yn mlaen fel o'r blaen am rai blynydd- 
oedd. Yn y flwyddyu 1805, gosodwyd yr achos yn rheol- 
aidd o dan ofal Rowland Owen fel blaenor, a Manuel 
Evans fel pregethwr. Yr oedd y gwr hwn yn byw yn 
Ty'nllwyn, Trefdraeth. Dechreuodd bregethu yn Amlwch, 
yr oedd yn llithrig a phert ei ddawn. Ond nid aur yw pob 
peth sydd yn disgleirio. Bu anghydwelediad rhyngddo a'i 
frodyr, yr hyn a barodd lawer o anghysur iddo—cododd 
rhyngddo a Rowland Owen i ddechreu, daethpwyd a'r mater 
o flaen y Cyfarfod Misol, a throdd y glorian yn erbyn 
Manuel Evans ; digiodd yntau ac aeth at yr Anibynwyr am 
amser, ond blinodd yno, a daeth yn ei ol at y Methodist- 
iaid, ond nid adferwyd ef i bregethu. 

Yn Nhre Ddafydd hefyd y dechreuwyd cynal Ysgol Sul, 
ac yr oedd Ysgol Sul arall yn cael ei chynal yn Nhy'n- 
llwyn tua'r flwyddyn 1805, a mynychid hwynt gan tuag 
ugain o bersonau ; ond erbyn y flwyddyn 1822 dywedir eu 
bod wedi cynyddu i 200 o nifer. 

ADEILADU CAPEL BETHEL. 

Yn ol adroddiad Dirprwywyr Seneddol a awdurdodwyd i 
ymholi i gyflwr addysg a chrefydd yn Nghymru yn y flwydd- 
yn 1847, ymddengys fod capel cyntaf Bethel wedi ei adeil- 
adu yn y flwyddyn 1816. Rywbeth mwy ar ffurf ysgoldy 
na dim arall oedd. Nid oedd ond lle bychan, rhyw 12 llath 
wrth 9 ; rhaid ei fod yn llawn iawn gyda 200 o ysgol Sul yn 


1822! 
CYFLWR YR ACHOS YN 1847. 


Awgryma “ Methodistiaeth Mon,”* fod yna rhyw anghyd- 
* «« Methodistiaeth Mon,” p. 155. 


70 HANES PLWYF 


fod blin rhwng y brodyr yn flaenorol i'r lwyddyn 1822, ond 
fod yna rhyw adfywiad nerthol a grymus wedi ei gael y 
flwyddyn yna; gan ychwanegu llawer at eu nhifer, ac fod 
“teimladau anghysurus ag oedd rhwng crefyddwyr a'u 
gilydd yn toddi ymaith fel yr iâ gan wres yr haul.” 

O'r cyfnod hwn, 1822 hyd 1847 nid ymddengys fod fawr 
o lwyddiant wedi bod ar yr achos. Yn wir, os barnwn 
gyflwr yr achos wrth ystadegau, rhaid i ni gydnabod fod 
disglaerdeb a chynydd cyflym y dyddiau cyntaf wedi diflanu 
i raddau helaeth iawn. 

Yn y flwyddyn 1847 cyhoeddwyd adroddiad Dirprwywyr 
a benodwyd i edrych i mewn i gyflwr addysg yn Nghymru.* 
Yn yr adroddiad hwnw cawn fod ysgol Sul Bethel yn rhifo 
138 ar y llyfrau ; cyfartaledd presenoldeb 105. 

Mae i bob achos ei gyfnodau o lwyddiant a chyfnodau o 
fethiant ; felly yma, rhwng y flwyddyn 1804 a'r flwyddyn 
I1822—rhyw 17 mlynedd, cynyddodd aelodau yr ysgol Sul 
o ugain i ddau gant—cynydd o ddeg yn y fiwyddyn. Ond 
rhwng I822—1847—cyfnod o 25 mlynedd, yr oedd y 
cynydd wedi diflanu yn llwyr, ac wedi troi yn lleihad, a'r 
nifer wedi dod i lawr i'r rhif uchod. 

Yn y flwyddyn 1860 adeiladwyd capel newydd, hardd, 
yma. Yr oedd yr hen gapel wedi myned i gyflwr drwg, ac i 
edrych yn anolygus. Cynorthwyid Methodistiaid Bethel 
gan rodd o gronfa y sir, sef £400, yr hyn oedd yn 
gychwyniad da, casglwyd y gweddill yn mhlith yr aelodau o 
flwyddyn i flwyddyn, nes dileu yr holl ddyled. Yn nglyn 
â'r capel, mae yma fynwent eang, ac erbyn hyn yn ym- 

* Report of Commission of inguiry into the state Education in 
Wales, 1847. 


TREFDRAETH. 7i 


ddangos yn weddol lawn o feddau. Y cyntaf a gladdwyd 
ynddi oedd William Griffith, Careg Griffith ; hen gymeriad 
“ apostolig” iawn yn ei ddydd. 

Un o'r pethau cyntaf o bwys ar ol hyn yn hanes allan- 
olion yr achos yn Bethel, oedd adgyweiriad y capel. Yn y 
flwyddyn 1889 y cymerodd hyn le. _ Aildrefnwyd ei seddau 
oll, a'i du mewn yn gyffredinol, a gwnaed lluaws o welliantau 
allanol. i 

Nid ymddengys fod gwedd lawn mor lewyrchus ar yr 
achos y blynyddoedd diweddaf ag a fu mewn rhai cyfnodau 
boreuach, fel y dengys yr ystadegau am y flwyddyn ddi- 
weddaf (1902) :— 


Gweinidogion ... ias ia 1 
Blaenoriaid ers ja sas 5 
Cymmunwyr ar y llyfr  ... sw. ID 
Yr holl wrandawyr ar y llyfr we T80 
Ysgol Sul ar y llyfr se s EOg 


(ar gyfartaledd 82.) 
Cyfanswm y casgliadau at bob achos ... £102 13s. 3d. 


RHESTR O FLAENORIAID BETHEL. 


Rowland Owen, Glantraeth 
William Williams, Y Shop 
John Rowland, Fferam Dryfol 
Thomas Jones, Bodwrdin 
Hugh Williams, Y Shop 
William Rowlands, Y Fachell 
John Owen, Lodge, Bodorgan 
Richard Jones, Fferam Beili 
Griffith Owen, Gwna Fawr 


72 HANES PLWYF 


Thomas Parry, Carreg Ceiliog Bach 
Samuel Hughes, Y Shop 

Owen Hughes, Bodorgan Station 
Griffith Williams, Fferam Park 
William Cadwaladr Lloyd, Y Shop 
John Pierce, Tyddyn Bottwm 
Robert Jones, Tir Isaf 

John Hughes, Tyddyn Engan 


PREGETHWYR A GODWYD YN BETHEL. 


Manuel Evans, Ty'n Llwyn 
Owen Owens, Talcen Dail 
Humphrey Hughes, Bethel 
Owen Williams, Cefn Trefeilir 
William Richard Owen, Felinheli 
William Llewelyn Lloyd, Y Shop 


CAPEL SARDIS, YARD MALLTRAETH. 


Capel Methodistaidd ydyw hwn eto, a saif yn mhentref 
Malltraeth ar gwr deheuol y plwyf. Cangen o Bethel oedd 
yr achos yma, a bu mewn cysylltiad agos â Bethel o hyny 
hyd yn awr. 

Y ffurf gyntaf ar Fethodistiaeth Malltraeth oedd Ysgol 
Sul. Cynhaliwyd hi gyntaf mewn tŷ o'r enw y “ Frechden 
deneu,” tua'r flwyddyn 1790. Ni bu yma yn hir iawn; 
symudodd i dŷ arall yn yr un lle, ac adnabyddir y tŷ hwnw 
wrth yr enw “ Ysgoldy” hyd heddyw. Wedi bod yno am 
amser, symudwyd i “ Lofft y stôrws.” Bu yma am amser eto, 
a dywedir mai yn y Llofft hon y dechreuwyd pregethu 
gyntaf yn y lle. Nid oedd y lloft hon yn hollol at eu gwas- 
anaeth, oblegid yr oedd un pen iddi yn haner llawn o ŷd. 


TREFDRAETH. 73 


Gofalid am yr achos y pryd hyny gan Edward Meredith, 
Perth Hwfa. Efe oedd yn gofalu am y canu, a dywedir 
mai canwr rhagorol ydoedd. Colofn arall oedd yno ar y 
pryd oedd Rowland Pritchard —tad Daniel Rowlands, 
Bangor. 

Ymddengys i mi fod awdwr “ Methodistiaeth Môn” yn 
gyfeiliornus a chamarweiniol iawn gyda hanes adeiladu 
ysgoldy a chapel Sardis. Dywed ef fod tir wedi ei gael gan 
berchenogion Morfa Malltraeth i adeiladu ysgoldy arno, ar 
yr amod na byddai pregethu ynddo ; ac fod ysgoldy wedi ei 
adeiladu yn 183r, ac fod dechreu pregethu wedi cymeryd 
lle yn fuan, yn groes i weithred trosglwyddiad y tir.* Yr 
wyf wedi methu cael sail i hyn o gwbl. Mae hanes tir, ac 
ysgoldy, a phregethu yn Malltraeth yn wahanol iawn i'r 
uchod. Ymddengys fod un o'r enw Thomas Lewis, Tan y 
Lan, wedi rhoddi prydles i'r Parch. John Elias, Llanfechell, 
ac wyth eraill o bersonau, ar lain o dir a elwid Llain carreg 
ceiliog ; mesurai rhyw 2a. 13%. Yr oedd y brydles i fod 
am fil (rooo) o flynyddoedd, ac nid oedd y rhent ond swllt 
yn yflwyddyn. Yr oedd y brydles yn dechreu o Ionawr 
3ydd, 1816. Yr oedd y Parch. John Elias a'r wyth person 
eraill i adeiladu tŷ da a sylweddol ar y llain hon, neu ynte 
rhyw adeilad arall, a'u bod yn rhwym i ganiatau o bryd i 
bryd ac ar bob pryd i'r adeilad gael ei defnyddio i amcan 
crefyddol ac addoliad cyhoeddus, a goddef i bregethwyr, 
athrawon, a gweinidogion i wasanaethu a gweinyddu ordin- 
hadau crefydd ynddi.f Mae y weithred drosglwyddiadol o 
fy mlaen pan yn ysgrifenu, a phe buasai awdwr “ Method- 


* « Methodistiaeth Mon,” p. 156 
t Gwel “* Adroddiad Dirprwywyr Elusen Plwyf Trefdraeth,” p. 7. 


74 HANES PLWYF 


istiaeth Môn” wedi ei gweled buasai wedi ei waredu rhag 
syrthio i'r cyfeiliornad uchod. 

Adeiladwyd y capel Methodistaidd a elwir Sardis ar y 
llain uchod tua'r flwyddyn 1816, a gosodir rhan arall o'r 
llain am rent o tua £1 yn y flwyddyn, a defnyddir yr elw 
tuag at y weinidogaeth yn ylle. Felly, yn lìe cyfarfod âg 
anhawsderau a rhwystrau wrth gychwyn yr achos, ac i 
adeiladu eu capel cyntaf, cafodd Methodistiaid Malltraeth 
bob rhwyddineb ; cawsant y tir yn ymarferol am ddim, ac 
ychwanegwyd punt o waddol blynyddol at eu gwasanaeth. 

ADEILADU CAPEL NEWYDD. 

Yn y flwyddyn 1859 hwyliwyd i gael capel newydd yn 
Malldraeth, a phrynwyd ychwaneg o dir at y llain oedd 
ganddynt o'r blaen. Adeiladwyd capel hardd ac eang; 
mesurai 16 llath o hyd, wrth r4 llath o led. Dyma yr 
amser, 1860, y corphorwyd achos Sardis yn rheolaidd, o 
dan Owen Owens, Bethel, fel eu gweinidog. Cyn hyn yr 
oedd y rhan fwyaf o Fethodistiaid Malltraeth yn aelodau o 
gapel Bethel. 

Wedi adeiladu y capel newydd, daeth Sardis, Soar, a 
Bethel yn “ daith Sabbothol.” 

Er's rhyw bedair blynedd yn ol adgyweiriwyd capel 
Sardis ; ac yn ol ystadegau y Methodistiaid am 1902 saif 
yr achos fel y canlyn yn awr:—Blaenoriaid, 4; yr holl 
gymmunwyr, 104 ; yn ystod y flwyddyn derbyniwyd 3 o'r 
newydd, a chollwyd 4 ; nifer yr holl wrandawyr, 180. Yr 
oll ar lyfrau yr ysgol Sul, 127. 

Wele restr o enwau y blaenoriaid o'r dechreuad :— Edward 
Meredith, Rowland Pritchard—tad D. Rowlands, Bangor; 
Wm. Roberts, Ty'n Lon ; Owen Jones, Ty'n morfa ; Richard 


TREFDRAETH. 75 


Owen, Cae wehydd ; Owen Tibbott, mab y Parch. Abraham 
Tibbot, hen bregethwyr gyda'r Anibynwr ; Samuel Hughes, 
Glan'rafon ; William Hughes, Ty newydd ; Hugh Pritchard, 
Cae wehydd ; Thomas Humphreys, Cwt ; Thos. Williams, 
Ty'n y moría; R. Jones, Ty'n lon; W. Jones, Tyddyn 
engan. 


CAPEL Y WESLEYAID, Ty MAwn. 


Saif y capel bychan hwn ar y ffordd sydd yn arwain o 
Bethel i lawr am Malltraeth ; mae wedi ei adeiladu ar dir 
ffermdy Ty mawr, ac wrth yr enw hwn yr adwaenir ef gan 
y lluaws, ond yn nhafodiaith y Wesleyaid gelwir ef yn Elim. 
Cafodd yr enw ar y dechreu yn ddiameu gan y credid gan 
ei sefydlwyr y buasai megis deuddeg ffynon i dori syched 
ysbrydol y plwyf, ac y buasai ei fendithion yn cael ei teimlo 
fel cysgodion y deg palmwydden a thri ugain gynt. Rhy 
brin y mae wedi sylweddoli y gobeithion hyn. Dywedir 
iddo gael ei adeiladu tua'r flwyddyn 1812 ; ac felly mae yn 
hynach na'r un capel arall yn y plwyf. bPerthyna i gylch- 
daith Caergybi, a gwasanaethir ef gan weinidog Aberffraw. 

Ers rhyw bedair i bum mlynedd yn ol adgyweiriwyd y 
capel, yr hwn oedd o'r blaen yn edrych yn hen a diaddurn 
iawn. Ei brif flaenor, a'r dechreuwr canu yw Mr. John 
Hughes, Carreg ceiliog fawr. 

Yn ddiweddar cododd dau ddyn ieuainc o'r capel hwn i 
fod yn bregethwyr, sef, Mr. John Emrys Hughes, mab y 
blaenor a enwyd uchod, a Mr. H. Rowlands, mab Mr. H. 
Rowlands, Ty mawr ; mae Mr. Rowlands wedi myned trwy 
ei arholiad i fyned i'r coleg yn llwyddianus, a dywedir fod 
rhagolygon disglaer o'i flaen. 


76 HANES PLWYF TREFDRAETH. 


Nid oes gapel Ymneillduol arall yn y plwyf. Ni fedd y 
Bedyddwyr gapel mewn milldiroedd lawer; nì fedd yr 
Anibynwyr yr un capel yn y plwyf; ond y mae ganddynt 
ddwy wersyllfa ar benau y bryniau ar ystlysau y plwyf, a 
theimlir peth o'u dylanwad ar adegau yn rhodio rhwng y 
gwersylloedd. 


PENNOD VIII. 


AMRYWION.—GwyL-MAB-SANT TREFDRAETH. 


M AE y gair “ Glabsant ” Trefdraeth, yn air teuluaidd 

yn y plwyf er's canrifoedd ; ond beth yw ystyr a 
meddwl y gair ? 

Dywed un awdwr mai o'r geiriau Lladin, “ Memoria 
Sanctorum,” neu “Martyrum,” y daeth y gair, yn y ffordd 
yma, sef mai yr hen air Cymraeg am “ Memoria,” oedd 
“ Mybr,” —coffadwriaeth ; gan hyny, cyfieithiad o “ Memoria 
Sanctorum” fuasai “ Mybr y Sanct,” ac mai wrth yr enw 
hwnw gynt y gelwid gwyliau coffadwriaethol y seintiau 
ymadawedig, ac mai oddiwrth y cynulliadau hyn y cafodd y 
ffeiriau cyflogi diweddar eu cychwyniad a'u henwau. 

Rhydd yr enwog Richard Davies, o Fallwyd, ystyr arall 
i'r enw. Dyma ddywed ef, “fod holl fodau y plwyf yn cael 
eu cyfrif yn blant i sant y plwyf” —meib y sant ; ac fod eu 
gwyl gyffredinol yn cael ei galw yn Gwyl-meib-y-sant. 

Mae un peth yn sicr, sef fod cysylltiad agos rhwng yr hen 
ffair hon a sant y plwyf. Yr oedd yn arferiad cyffredinol yn 
yr Eglwys i gadw gwyl y sant, i ba un y byddai yr Eglwys 
blwyfol wedi ei chyflwyno... Ni byddai neb o'r plwyfolion 
yn gweithio y diwrnod hwnw, ond pawb yn ymgasglu i'r 
Eglwys i addoli Duw, a diolch am y seintiau. Mewn rhai 
cyfnodau yn hanes yr hen, sefydliadiau hyn, cawn eu bod 
wedi eu camarfer gan y bobl. Byddai cydgynulliad holl 
drigolion y plwyf at yr Eglwys yn esgor ar rhywbeth heblaw 
addoli Duw, fel y mae cymanfaoedd yr Ymneillduwyr 


78 HANES PLWYF 


heddyw yn graddol lithro i fod yn gystadleuaeth pregethwyr 
a ffeiriau gwagedd. Felly y bu gyda gwyl y seintiau. 
Cymerai rhai fantais ar y cydgyfarfyddiad i fasnachu, a 
chyflawni cytundebau o wahanol fathau; eraill i geisio 
difyrwch, mewn chwareufeydd, ac ymrysonau ; dyma ddech- 
reuad y gwyl-mab-santau diweddar ar hyd pentrefydd y 
wlad. 

Bu Trefdraeth yn enwog iawn am ei gwyl-mab-sant am 
ganoedd o flynyddoedd. Cedwid hi ar y ffordd, gydmarol 
gul, sydd rhwng yr hen Ysgubor Ddegwm, ac Eglwys Tref- 
draeth; a phaham yno? Nid oes yno ond ychydig o dai, 
nac unrhyw gyfleustra masnachol. Y rheswm yw, mai yno 
y dechreuodd y bobl gyd-gyfarfod a'u gilydd ar ol dod o'r 
Eglwys yn y boreu ; gwyl y PrydmnAawm oedd y gwyl-mab- 
sant o'i dechreu hyd ei diwedd; ni feddyliai neb byth 
am fyned yno ond erbyn y prydnhawn ; a chydgordia hyn 
â'i hanes dechreuol, pryd y byddai gwasanaeth yn yr 
Eglwys, a phawb ynddo yn y boreu. 

Mae genym bob lle i gredu fod Gwyl-mab-sant Trefdraeth 
mor henafol ag un o'r sefydliadau hyn ; ond drwg genym 
nas gallwn ymfalchïo ynddi er ei henafiaeth, llygredig fu ei 
dylanwad, a chwerw iawn ei ffrwythau. 

Yn Mrut y Tywysogion dan y flwyddyn 1043, cawn gof- 
nodiad am farwolaeth diwygiwr mawr a fu yn Nghymru 
ddechreu yr unfed-ganrif-ar-ddeg, o'r enw Joseph, Esgob 
Teiliaw. Dyma a ddywedir am dano yno, “ Bu farw Joseph, 
Esgob Teiliaw, gŵr doeth, duwiol, a dysgedig ; efe a wnacth 
drefn dda ar wy/au-mab-sanf, sef nas ceid amgen na 
gweddïau Duw, a dangos daioni, a gwneuthur elusenau 
arnynt, a chynal côf dyledus am Dduw a'r saint, a'u gweith- 


TREFDRAETH. 79 


redoedd molediw.” _ Dengys hyn dri pheth :—(1) Fod 
y gwylabsantau mewn bri yr adeg hono. (2) Fod pobl 
dduwiol yn teimlo oherwydd camymddygiadau eu mynych- 
wyr. (3) Fod yr awdurdodau Eglwysig wedi cymeryd 
camrau i'w puro a'u dyrchafu. 

Ond rhyw fodd, mae hen arferion da yn cael eu cam- 
ddefnyddio a'u llygru bron yn mhob oes. Ac felly trowyd 
hen wyl grefyddol Trefdraeth yn ffair gyflogi, yn ffair 
wagedd—yn ddiwrnod ymladd, a meddwi. Yma y tyrai 
llanciau a merched llafur y plwyf, a'r plwyfi cylchynol, ddwy 
waith yn y flwyddyn, sef ar y dydd cyntaf o Fai, ac ar y dydd 
cyntaf o Dachwedd. Prif waith y prydnhawn fyddai cyflogi ; 
deuai yr amaethwyr yno, a deuai y gweision yno yn dyrfa- 
oedd, ac yno y gwnaent eu cytundebau am yr baner 
blwyddyn ddilynol. Fel y gellid disgwyl, byddai yno bob 
math o ddifyrion i hudo arian y rhai diniwed ; a phersonau 
wedi cael trwyddedau arbenig i werthu diodydd meddwol 
am y diwrnod. O dan ddylanwad y ddiod, byddai golyg- 
feydd calonrwygol yn cymeryd lle ; hen gwerylon yn cael eu 
gwastadhau gan feibion llafur y cylch. Peth cyffredin oedd 
fod gwybodaeth drwy y plwyf pwy fyddai yn myned i ym- 
ladd yn y Gwyl-mab-sant. Ymataliwn rhag rhoddi darlun 
o'i golygfeydd pan dorai yr ymladd allan, byddai yn 
ofnadwy! Yn debycach i haid o gŵn cynddeiriog, neu 
fleiddiaid gwylltion! Ond tynwn y llenilawr. Trwy rhyw 
drugaredd, mae yr hen sefydliad wedi marw. Yr wyf yn 
credu mai yn Nhachwedd 1899 y bu y ffair ddiweddaf yma. 
Gwenwynwyd hi gan ei charedigion, bu farw, ac nid oes neb 
yn wylo ar ei bol. Dichon yr adgyfodir yr hen wyl eto ar ei 
nhewydd wedd, ac y bydd yn cael ei chynal rywbryd eto yn 


80 HANES PLWYF 


ol fel y gorchymynai Joseph, Esgob Teiliaw, sef mewn 

“ gweddïau Duw, dangos daioni, a gwneuthur elusenau arni, 

a chynal côf dyledus am Dduw a'i saint, a'u gweithredoedd 

molediw.” l 
TREFEILIR. 

Dyma un o'r lleoedd mwyaf henafol a hanesyddol yn y 
plwyf hwn yn ddiameu, ond ni chawn yma ond gwneyd 
ychydig nodiadau brysiog arno. Saif y palasdy ar yr ochr 
ogleddol i'r ffordd sydd yn arwain o Bethel i Langefni, 
ychydig islaw y ffordd ; yn yr hen amser yr oedd yma ystâd 
eang yn perthyn iddo. Gelwir ef wrth yr enw Trefeilir oddi- 
wrth enw ei drigianydd boreuaf, sef Meilir ap Gwalchmai. 
Yr oedd Meilir yn fardd enwog yn ei ddydd, ond bardd 
hynod o brudd-dduwiol oedd. Mae wyth o'i awdlau i 
“Dduw” ar gael a chadw yn Myfyrian Archaiology of 
Wales. Yma y trigai, ac oddiwrtho y cafodd y lle ei enw. 
Yr oedd Meilir yn blodeuo rhwng 1170 a'r flwyddyn 1220. 
Yn mhen rhyw ddwy oes neu lai ar ei ol yr oedd ei ŵyr yn 
trigo yma, Einion; yr oedd yntau yn fardd gwych ac yn 
grythor medrus. Ceir engreifftiau o'i waith yn Myfyrian 
Archaiology. Mae hanesyn dyddorol am dano ar gael, ei 
fod wedi methu byw gyda'i wraig, Angarad, a'i fod wedi ei 
gadael heb ddod yn ol am ugain mlynedd ; ond daeth yn 
ol ar y diwrnod yr oedd Angarad yn priodi gyda dyn arall. 
Tra yr oedd y wledd briodas yn myned yn mlaen yn Nhre- 
feilir daeth Einion at y drws yn y cymeriad o grythor, a 
chwareuai y crwth, a daeth Angarad i'r drws wrth sŵn ei 
grwth a gofynodd ar gan pwy oedd efe, a dyma ei ateb :— 


“ Einion I am of Meilir, noble race, 
The son of Gwalchmai, hero of renown ; 


TREFDRAETH. 81 


In foreign climes I staid so long a space 
That now my friends no longer will me own. 
Look not, Angarad, on my silver hair, 
Which once shone bright of golden lovely hue.* 
Pan welodd Einion luaws o wahoddedigion yn llanw y ty, 
holodd beth oedd hyn, a cheisiai Angarad guddio yr anffawd 
allan o'i olwg gan ddywedyd— 
“ Paham yr wyt yn synu, 
Ai dwl, ai dall wyt ti? 
Ond dwsin o ferched nyddu 
A yrodd mam i mi.” 


Mae Trefeilir wedi aros yn meddiant disgynyddion Meilir 
hyd yn ddiweddar. Yr oedd un gangen o'r teulu yn byw 
yn Trefeilir hyd ddechreu y ddeunawfed ganrif, pryd y 
gwerthwyd yr ystâd i William Evans, Henblas. Yr oedd 
hwn hefyd yn un o'r teulu, oblegid yr oedd Evan ap 
Llewelyn, Trefeilir, rywbryd tua theyrnasiad Henry VII. 
wedi rhoddi yr Henblas yn ei ewyllys i'w bumed mab, ac 
un o ddisgynyddion y pumed mab hwnw oedd William 
Evans, Henblas ; daeth i Trefeilir i fyw, ac efe a adeiladodd 
y palas presenol. Yr oedd y William Evans hwnw yn daid 
i hen daid y Capt. Evans sydd yn yr Henblas yn awr. 

Yn yr amser yr oedd Llys Llewelyn yn Aberffraw, dywedir 
fod un o'i gadfridogion ef yn trigo yn Trefeilir, ac y byddai 
Llewelyn yn rhoddi arwyddion iddo o ben bryn Llewelyn, 
Aberffraw. 

Dywedir fod ogof yn rhedeg o dan garreg aelwyd Trefeilir; 
a'r hen draddodiad yw, ei bod yn rhedeg yr holl ffordd i'r 
* Gwel gwaith Angarad Lloyd. Methais gael gafael ar y Gymraeg 


wreiddiol. Cyfieithiad yw yr uchod. Maer gweddill o'r ym- 
drafodaeth ar lafar gwlad yr ardal. 


82 HANES PLWYF 


Aberffraw ar y naill law, aci Rhos Trehwfa ar y llaw arall. 
Beth bynag am hyn, mae ogofâu yn cychwyn o'r ddau le 
uchod i gyfeiriad Trefeilir, ond eu bod wedi eu cau i fyny 
er's llawer blwyddyn. 

Yr oedd yma hen ysgubor enfawr yn yr amser gynt, a 
dywedid ar dafod gwerin er mor fawr oedd hi, yr äi i mewn 
i ysgubor yr Henblas, yr âi ysgubor yr Henblas drachefn i 
mewn i ysgubor Trefarthin, ac yr aethai hono i mewn i 
ysgubor y Faenol, yn sir Gaernarfon. 

CADMARTH.—Enw ar graig fechan ar un o faesydd Tre- 
feilir yw Cadmarth. Saif i'r gogledd o'r palas, ac yn agos i 
amddiffynfa Ty'n Dryfal. Dywedir fod yma fath o amddi- 
ffynfa wedi bod arni, a gelwid dau dŷ a fu yno unwaith wrth 
yr enw “Castell Cadmarth.” Bu llawer o frwydro yn yr 
ardal hon rhwng y Gwyddelod a'r hen Gymry, a cherllaw y 
lle yma, mewn plwyf arall, y lladdwyd Serigi Wyddel; a 
chredir mai perthyn i'r oes hono mae yr enw hwn. Mae 
yma un hynodrwydd arall yn perthyn iddo: mae yma dri 
phlwyf yn cydgyfarfod ar y graig, a'r hen ddywediad yw, pe 
y gosodid bwrdd crwn ar lecyn neillduol yma y gallai 
Rheithior Trefdraeth, Rheithior Aberffraw, a Rheithior 
Cerrigceinwen eistedd bob un yn ei blwyf ei hun, a bwyta 
eu ciniaw ar yr un bwrdd crwn hwn. 

CAE'R BATH..—Ychydig i gyfeiriad y dehau o Cadmarth 
mae'r man a elwir wrth yr enw hwn. Nid oes olion o gwbl 
i'w gweled yn awr ar y maes hwn. Hyd o fewn rhyw dri- 
ugain mlynedd yn ol yr oedd yna /a/^4, neu fath o ffynon 
fawr ar ganol y maes yno: mesurai 3 neu 4 llath o byd, a 
rhyw 2 neu 2ł} llath o led. O'i hamgylch yr oedd mûr 
uchel, a phorth yn dod drwyddo, a grisiau rhagorol i fyned 


TREFDRAETH. 83 


i lawr at y dwfr. O'i hamgylch, tu fewn i'r mûr, yr oedd 
llwybr tua llathen o led ; yr oedd ynddi gyflawnder o ddwfr 
yn tarddu yn gryf iawn, ac mor oer fel nas gellid dyoddef y 
llaw ynddo o'r bron. Anhawdd penderfynu perthyn i ba oes 
yr oedd hi. Ond mae wedi ei chwalu ymaith yn awr, ac nid 
oes ond ychydig a ŵyr pa le yr oedd y ġath. 

LLYN CORON. 

Rhed terfyn plwyfi Trefdraeth a Llangadwaladr drwy 
ganol Llyn Coron, gan adael tua'r haner yn mhob plwyf. 
Ystyrir hwn yn un o'r llynau pwysicaf yn Môn ar gyfrif ei 
bysgod ; delir ynddo luaws mawr o frithilliaid rhagorol bob 
blwyddyn. Dyna sydd yn cyfrif am yr attyniad mawr sydd 
ynddo i foneddigion o bob parth yn yr haf. 

Yr hen draddodiad am dano yn yr ardal yw mai tref 
enwog oedd yma unwaith, yn cynwys anedd-dai harddwych, 
ac eglwys yn meddu clochdy uchel godidog ; ond oherwydd 
drygioni y trigolion, iddi suddo i lawr yn grynswth, heb ei 
dryllio, o dan farn Duw! Yn ychwanegol at hyn dywedid 
fod clochdy yr eglwys i'w ganfod yn ymgodi allan o'r dwír 
yn amser sychder, pan fyddai arwynebedd y llyn yn isel, ac 


y clywid swn y clychau yn perori ar adegau. _ Creded a 
ddewiso. 


GWEITHFEYDD GLO MORFA MALLTRAETH. 

Y gwaith cyntaf yn y plwyf oedd yr hwn a gloddiwyd o 
dan dir Tyddyn Bottwm, gerllaw y Viaduct.  Gweithid hwn 
gan gwmni o amaethwyr yr ardaloedd, wedi ffurfio yn 
gwmni. Bu codi glo yma am flynyddau. Nid oedd y glo 
o ansawdd dda; glo yn malurio yn fân iawn oedd, ac nid 
oedd cyflenwad mawr ohono. Yr oedd y cwmni wedi 
myned i gostau mawrion mewn pwrcasu peirianau, &c., ond 


84 HANES PLWYF 


prin y talodd am y gôst; a rhywbryd cyn canol y ganrif 
ddiweddaf yr oedd y cyflenwad wedi ei ddihysbyddu yn y 
rhanbarth hwnw. Penderfynasant geisio mewn lle arall. 
Cloddiasant bwll yn ngwaelod y ffordd sydd yn arwain o 
Eglwys Trefdraeth i'r Morfa. Symudasant y peirianau yno, 
a dywedir fod holl geffylau yr ardal wedi eu dwyn yno i 
dynu un berwedydd mawr oedd yno o'r naill le i'r ilall. 
Swyddfeydd perthynol i waith Penlon oedd yr anedd-dai 
sydd yno, a elwir heddyw wrth yr enw hwn. Bu hwn yn 
gweithio am rai blynyddau ar yr un cynllun a'r cyntaf, a 
chyda chanlyniadau cyffelyb. Nid oedd ansawdd y glo 
nemawr gwell, eto yr oedd gofyn da am dano. Deuai yr 
amaethwyr gyda'u troliau o bob rhan o'r wlad am dano; a 
pheth cyffredin fyddai gweled bechgyn gyda heidiau o 
asynod, lonaid y ffordd, a phob asyn dan ei bwn o fwsiel 
neu fwsiel a haner. Trwy y moddion yma yr oedd y 
tylodion yn cludo eu tanwydd. Nid oedd glo yn yr orsaf 
y pryd hyny, am nad oedd gorsaf reilffordd yn Sir Fon yr 
adeg hono. Yr oedd gan bob ty tlawd ful yn eu meddiant 
y pryd hyny, ac nid oedd ei werth ond rhyw 2s. 6d. ar 
gyfartaledd ; prynid rhai yn aml am ıs. yr un. Cludid y 
glo yn y modd yma, nid yn unig i bob rhan o'r plwyf hwn, 
ond hefyd i Langristiolus, Llangefni, Heneglwys, Gwalchmai, 
Llanbeulan, Aberffraw, Llangadwaladr, Niwbwrch, Llan- 
gaffo, &c. Ei bris cyffredin fyddai tair ceiniog y bwsiel. 
Prif oruchwyliwr y gwaith dros y cwmni oedd Hugh 
Hughes, Cefn Mawr, fel yr adwaenid ef yn niwedd ei oes, 
ond yn Llangristiolus y trigai y pryd hyn. Dyn heb fan- 
teision addysg boreu oes, ond a ymwthiodd drwy ei 
anhawsderau, a daeth yn brif oruchwyliwr y cwmni hwn. 


TREFDRAETH. 85 


Astudiodd y gangen hon o fasnach yn drwyadl. Symudodd 
oddiwrth y cwmni, a chychwynodd waith ei hunan—ar ei 
gyfrifoldeb ei hun—yn mhellach yn mlaen i gyfeiriad Llan- 
gefni, a bu yn llwyddianus iawn; enillodd gyfoeth lawer ; 
ond aeth cwmni yr amaethwyr i lawr, a darfyddodd gwaith 
Penlon. 

Cychwynwyd gwaith arall gan gwmni o Saeson gerllaw 
Pencrug, a gelwid y gwaith wrth yr enw hwnw. Tebyg o 
ran ansawdd a chyflenwad oedd y glô yma eto; parhaodd 
hyd y flwyddyn 1868-70, nid wyf yn sicr o'r flwyddyn. 

O fewn lled cae i'r diweddaf ymgymerodd cwmni o 
Gaernarfon âg agor gwaith newydd arall. Parhaodd y ddau 
ddiweddaf i weithio gyda'u gilydd. Yr oedd glô Pencrug 
ychydig yn frasach, ond darfyddodd ychydig yn gynt. Bu 
“gwaith Caernarfon,” fel y gelwid ef, yn gweithio am 
ychydig ar ol y llall. Hwn oedd y gwaith olaf o ddim 
pwysigrwydd a fu yn y plwyf. Rhwng y flwyddyn 1881 a'r 
flwyddyn 1884 bu ymgais arall yn myned yn mlaen ; y tro 
hwn ceisid yn y traeth, o dan Perth Hwfa Bu ychydig 
nifer o ddynion yn gweithio yma am amser maith. Ond 
darfyddodd yr ymgais hon yn golled i gyd. Nid wyf yn 
deall fod ceiniogwerth o lô wedi ei werthu o bwll y traeth. 

Yn ddiweddar mae y Parch. Evan Jones, pregethwr 
Methodistaidd, Llangristiolus, wedi bod yn ceisio codi 
brwdfrydedd yn y wlad er ffurfio cwmni i wneyd un ymgais 
fawr fuddugoliaethus ; mae wedi gwneyd ymchwiliad manwl 
i ansawdd y tir. a sicrha y wlad, ar seiliau cedyrn fod yna 
ddigonedd o lô o dan y morfa ond cael cyfalaf i'w godi. Yr 
wyf yn deall fod cwmni bychan wedi ei ffurfio, ac arian wedi 
eu talu i mewn, a bod arbrawfion yn cael eu gwneyd mewn 


86 HANES PLWYF 


gwahanol fanau, a. chred lluaws fod y rhagolygon yn 
addawol. 
GwELLIANTAU A CHYFNEWIDIADAU. 

Nid yw pob cyfnewidiad yn welliant. Mae llawer o'r 
ddau wedi digwydd yma íel drwy y wlad. 

Mae ein gwisgoedd wedi newid llawer. Bellach ni welir 
yr hen Ae/ silk coryn uchel gan y gwragedd a'r merched 
ieuaingc, na'r cap gwyn a'r border llydan o amgylch eu 
bochau byw o iechyd. Mae'r bais a'r becon a shawl bach 
a'r barclod o stwff cartref, wedi ei gwisgo allan. Yr un 
modd gyda'r dynion, mae'r got dinfain las, y clôs pen-glin, 
a'r esgidiau isel a'r bwcwl gloew ar gefn y traed, wedi eu 
taflu heibio. 

A gafwyd gwisgoedd gwell? Ofnwyf mai cyfnewidiad, ac 
nid gwelliant fu ar y gwisgoedd. | 

Mae gwaith a chyflogau wedi newid llawer. Cyn i'r 
reilffordd ddod drwy y plwyf, nid oedd cyflogau llafurwyr 
cyffredin ond rhyw dair ceiniog yn y dydd, agweithid o 
“haul i haul.” Pan ddaeth y reilffyrdd, aeth miloedd i'r 
gwaith hwn, a chododd y cyflogau, ond wedi i'r gwaith 
hwnw ddarfod, aeth yn amser gwael ar y llafurwr drachefn, 
peth cyffredin fyddai gweled dyn, a llonaid ty o blant 
ganddo, yn enill ond rhyw 7ôf yn y dydd ar eu cyfer. Ond 
graddol wellhaodd pethau. Cododd y cyflog i 8c. a 1/., ac 
yn araf i r/3 a 1/6, ac erbyn hyn mae tua 2/-a bwyd a 
lletty. Newidiodd amser gweithio hefyd. Yn lle o “hauli 
haul,” yn yr haf, daeth o bump yn y boreu i saith yr hwyr. 
Ac yn ddiweddar ymunodd y plwyf hwn gydag eraill yn yr 
ymgyrch i fyrhau oriau llafur, ac erbyn hyn, yr amser yw o 
chwech i chwech. Dyma welliantau gwirioneddol. 


TREFDRAETH. 87 


Yn yr hen amser, ni byddai /y/A4yr-g/Judydd yn dod i'r 
ardal, dim nês na'r Mona, neu Llangefni mewn cyfnod 
arall. Mae yma rai eto yn cofio fel y byddai gwas Bode 
organ yn myned am y Mona yn ei gôt werdd, ac fel y 
marchogaicerbydwr Dr. R. Williams, y Rheithiordy, am Llan- 
gefni yn ddyddiol i chwilio am lythyrau. Os byddai llythyr 
yn dod i rywun yn yr ardal, byddai raid żalu swllt am dano ; 
amheuthyn mawr oedd llythyr. Ond y mae genym ein 
Llythyrdy bellach er's dros 4o mlynedd ; a llythyr-gludwyr 
yn eu dosbarthu wrth ein drysau cyn agoryd ein llygaid, am 
geiniog yr un, neu lai. Yn y flwyddyn 1887 ychwanegwyd 
at fanteision gohebyddol y plwyf, drwy agor swyddfa bell- 
ebrol yma, yr hyn sydd gaffaeliad mawr. Cynyddodd y 
gwaith, fel y bu raid cael Llythyrdy newydd yn 190r, ac y 
mae yn un o'r rhai harddaf yn yr Ynys. Dyma welliantau 
mawrion. 

Mae manteision Addysg wedi eu cyfnewid yn fawr. Gynt 
prin y ceid neb o'r dosbarth cyffredin allai ysgrifenu na 
darllen ysgrifen o gwbl. Ond mae yn debyg nad oes ond 
ychydig heddyw o fewn y plwyf na allent ysgrifenu rywfodd. 
Pan godwyd yr Ysgol ddyddiol, graddol ddiddymwyd y nod- 
wedd hon ar bethau. A dylai y plwyfolion deimlo byth yn 
ddiolchgar i'r Dr. Williams am roddi cychwyn yn ngherbyd 
addysg yn y plwyf, ac wedi hyny i Dr. Owen am ei helaethu 
a'i wneyd yn llawer mwy effeithiol, ac wedi hyny i'r Deon 
Pryce am ei gadw i fyned a gwneyd gwaith rhagorol. Dyma 
welliant nas gellir ei brisio. 

Yn yr hen amser gynt nid oedd yma ond un deml i'r holl 
blwyfolion i gyd-gasglu i addoli Duw ar hyd y canrifoedd, 
sef hen Eglwys y plwyf: yma y bedyddid hwynt, y derbyn- 


88 HANES PLWYF TREFDRAETH. 


ient arddodiad dwylaw yr Esgob, yma y cymunant yn 
dyrfaoedd, yma y priodid hwynt, ac yma y cleddid hwynt; 
yr oedd yr hen Eglwys yn fath o gwlwm undeb i'r holl 
blwyf. Yma y caent eu holl addysg, nid oedd llyfr i'w gael 
na Beibl o fewn gafael, yr oedd heb ei gyfieithu, a'i argraffu. 
Er hyny bucheddent yn rhagorol—nid oedd ganddynt y 
ddrwgdybiaeth sydd heddyw—yr oeddynt yn onestach a 
llawer mwy agored na nyni. Erbyn heddyw mae yma dri 
chapel ar wahan i'r Eglwys, a chyrcha lluaws iddynt. 
Dyma gyfnewidiad mawr, ond nid yw yr holl blwyfolion yn 
credu ei fod yn welliant. Yn yr hen amser gynt byddai'r 
bobl yn myned i'r addoliad, ond yn awr rhaid mynd a'r 
addoliad i'r bobl ; gynt yr oedd y plwyfolion yn un gatrawd, ' 
o dan yr un cadben, ond yn awr maent „yn gatrodau gwahan- 
iaethol ac eiddigeddus o'u gilydd. Undeb yw rhwymyn 
perffeithrwydd a choron Cristionogaeth, 


Argraphwyd gan Jarvis & Foster, Lorne House, Bangor. 


582M 


